SO 
LI 
DEQ 
GL 
OR 
LA 


ZANZIBAR, 1882. 


Original from 


HARVARD UNIVERSITY 





ISAYA. 


N JOZI ya Isaya mwana wa Amoz, aliyoi- 
ona juu ya Yuda na Yerusalemi, siku 
za Uziya, Yotham, Ahaz, Hezikiya, wafalme 
wa Yuda. 

2 Sikieni, Ee mbingu, upokee masikioni, 
_ Ee inchi, kwani Yahuwa amenena. Nime- 
3 lea nikalisha watoto, nao wameniasi. Ngo- 
mbe amjua mwenyewe, na punda pakuli- 
sha pa bwana wake, Israeli hajui, wa- 
4 tu wangu hawafikiri. Ole wa taifa lenyi 
thambi, watu waliolemewa na maovu, wazao 
wa wabaya, watoto waharibuo, wamemwa- 
cha Yahuwa wamemtia hasira Mtakatifu wa 

Israeli, wamerudi zao nyuma. 
9 Kwa nini mpigwetena? Mtazidi kuasi, 
kitwa chote kigonjwa, moyo wote umezimia. 
6 Toka uayo hatta kitwa hakuna mzima, ma- 
jeraha na machubuko, na madonda yaliyo- 
oza, hayakufumbika, wala hayakugangwa, 
7 wala hayakulainishwa kwa mafuta. Inchi 
yenu imeharibika, miji yenu imeteketezwa 


(Go gle 


ISAYA I. 


na moto, makoonde yenu wageni wameyala 

machoni penu, yakaharibika, yakaangami- 

8 zwa na wageni. Na binti Sayuni ameachwa 

kama kibanda katika mizabibu, kama kili- 

ndo katika shamba la maboga, kama mji ali- 

9 ozungukwa. Kama Yahuwa wa majeshi 

hangalituachia sisi mabaki yaliyo machache, 

tungalikuwa kama Sodoma, tungalifanana 
na Gomora. 

10 Sikieni neno la Yahuwa, mtawalao Sodo- 

ma, mpokee masikioni sheria ya Muungu 

11 wetu, enyi watu wa Gomora. Wanifaa nini 

wingi wa thabihu zenu? amesema Yahuwa, 

Nimeshiba na kafara za kondoo, na shahamu 

ya vinono, wala sikupenda damu ya ngo- 

mbe, wala waana kondoo, wala mbuzi. 

12 Mkija kuonekana mbele yangu, nani aliye- 

litaka hili mkononi mwenu mkanyage nyua 

13 zangu. M~silete tena sadaka za uwongo, 

buhuri ndiyo inichukizayo, miezi na sabato, 

kuita makusanyiko, siziwezi, hatta na ma- 

14 kutano makuu uovu. Miezi yenu na siku 

kuu moyo wangu umezichukia, zimenitaabi- 

lo sha, nimechoka kuzivumilia. Mkitanua 


) 
aa 


Google 


ISAYA I. 


mikono yenu nitaficha macho yangu kwenu, 
hatta mkizidi kuomba sisiku, mikono yenu 
imejaa damu. ; 
16 Osheni, safi eni, wekeeni mbali uovu wa 
matendo yenu katika machoni pangu. A- 
17 cheni kutenda maovu, jifunzeni kutenda 
mema, takeni hukumu, msayidieni mwenyi 
kupnewa, mhukumieni yatima, mteteeni m- 
18 jaani. Njooni tufanyane maneno, amesema 
19 Yahuwa. Thambi zenu zikiwa kama ba- 
ndera zitakuwa nyeupe kama thuluji, zikiwa 
nyekundu nyekundu ’mno, zitakuwa kama 
20 suffuf. Mkikubali, mkisikia, mtakula wema 
wa inchi, lakini mkikataa, mkiasi, mtaliwa 
na upanga, kwani kanwa la Yahuwa lime- 
nena. 
21 Umekuwaje kama kahaba mji amini? 
Ulijaa hukumu, haki ikakaa humo, illa 
22 sasa wauaji. Fetha zenu imekuwa povu, 
23 mvinyo wenu umechanganywa na maji, wa- 
kuu wenu waasi, na wenzao wevi. Killa 
mtu hupenda zawadi, hufuata majazo, ha- 
wamhukumii yatima, wala huja ya mjaani 
24 haiwawasili. Kwaajili hii amenena Bwana 


3 


Go gle 


26 


27 


28 


29 


30 


3l 


II. 


ISAYA II. 


Yahuwa wa majeshi, mwenyi enzi wa Is- 
raeli, Ah! nitajifariji katika watesi wangu, 
nitajilipa kwa adui zangu, nitaurejeza mko- 
no wangu juu yako, nitatakasa hatta usafi 
povu lako, nitaondolea mbali risasi yako. 
Nitawarejeza waamuzi wako kama kwanza, 
na madiwani wako kama mwanzo. Hati- 
ma utaitwa mji wa haki, mji wa imani. 
Sayuni itakombolewa kwa hukumu, na wa- 
ongofu wake kwa haki. 

Kuharibika kwao wenyi kuhalifu na wenyi 
thambi pamoja, wamwachao Yahuwa wata- 
teketezwa. Kwani watatahayarika na mi- 
ti waliyoitamani, nanyi mtaaibika kwa bu- 
stani mlizozichagua, Kwani mtakuwa ka- 
ma mti majani yake yakipukutika, na kama 
bustani isiyo na maji. Naye hodari ataku- 
wa kama bushi, naye afanyaye kama cheche 
la moto, nao watawaka pamoja wala haku- 
na kuzimia. 

Neno aliloliona Isaya wa Amoz, juu ya 
Yuda na Yerusalemi. 

Itakuwa siku ya mwisho utawekwa mli- 
ma wa nyumba ya Yahuwa juu ya milima, 

4 


(Go gle 


ISAYA II. 


utainuka juu ya vilima, mataifa yote wata- 
upitia. Watu wengi watakwenda, watase- 
ma, Haya, tupande mlimani mwa Yahuwa 
kwa nyumba ya Muungu wa Yakobo, naye 
atatufundisha ya njia zake. Tutapita kati- 
ka mapito yake, kwani katika Sayuni ita- 
toka sheria, na neno la Yahuwa katika Ye- 


co) 


rusalemi. 

Atahukumu kati ya mataifa, atawarudi 
watu wengi, nao watafua panga zao kuwa 
majembe, na mikuke yao kuwa miundo. 
Wala taifa halitainua upanga juu ya taifa, 

wala hawatajifunza tena kupigana. 

9 Nyumba ya Yakobo njooni, tutembee ka- 
tika nuru ya Yahuwa. 

6 Kwani umeacha watu wako, nyumba ya 
Yakobo, kwani wamejaa katika mashariki, 
na wachawi kama Wafilisti, na katika waa- 

7 na wageni wameshiba. Inchi yao imejaa 
fetha na thahabu, wala hapana mwisho wa 
hazina zao, inchi yao imejaa farasi, wala 

8 kapana mwisho wa magari yao. Inchi yao 
imejaa sanamu, kazi ya mikono yao, wajii- 
nama kwa hizo zilizofanyika na vidole vyao. 

5 


aa 


(Go gle 


ISAYA IT. 


9 Mtu ameinama, na mume amesujudu, wala 
usiwaachilie. 
10 Ingie katika mwamba, ujifiche katika 
mavumbi, mbele ya hofu ya Yahuwa, na u- 
11 kuu wa enzi yake. Macho yaliyoinuka ya 
mtu yatathilika na urefu wa mumeutainama, 
12 atainuka Yahuwa peke yake siku ile. Kwa- 
ni siku ya Yahuwa wa majeshi juu ya killa 
cha kiburi na kirefu, na juu ya killa kinu- 
13 kacho, kitashuka. Na juu ya killa mwerezi 
— wa Lebanoni mrefu, na uinukao, na juu ya 
14 mialoni yote ya Bashani. Na jun ya mili- 
ma mirefu yote, na juu ya vilima vyote vi- 
15 livyoinuka. Na juu ya killa mnara mrefu, 
16 na juu ya killa ukuta usiopandika, na juu 
ya killa merikebu ya Tarshishi, na juu ya 
17 killa taswira iliyotamanika. Na ulioinuka 
wa mtu utainamika, na urefu wa mume uta- 
- thilika, atainuka Yahuwa peke yake si- 
18 ku ile. Na sanamu atazipoteza kabisa. 
19 Wataingia katika mapaaugo ya mwambani 
na katika mashimo ya inchi, mbele ya hofu 
ya Yahuwa na ukuu wa enzi yake, akiondo- 
ka aivunjevunje inchi. 
6 


Go gle 


2 


ka 


ISAYA III. 


QO Siku ile mtu atatupa sanamu zake za fe- 
tha, na sanamu zake za thahabu, alizozifa- 
nya, azisujudie, kwazo zifukuazo na kwa 


21 popo. Afike katika mapasuko ya miamba 


na mapaango ya majiwe, mbele ya Yahuwa, 
na ukuu wa enzi yake, akiondoka aivunje- 


22 vunje inchi. Mwacheni mwana adamu 


mwenyi pumuzi puani, kwani cheo gani hu- 
“yu alicho nacho? 


III. Kwani yuko Bwana Yahuwa wa maje- 


shi, akiondoa katika Yerusalemi na katika 
Yuda tegemeo na tegemezo, killa tegemeo. 
2 la chakula na killa tegemeo la maji, aliye 
hodari na mume wa vita, mhukumu na na- 
3 bii, na mshauri, na mzee, jemadari wa ha- 
msini na mwenyi uso wa heshima, na diwa- 
ni, na mwenyi hekima, mstadi na mnenaji. 
4 Nitafanya watoto wakuu, na wadogo wata- 
5 watawala. Wataonewa watu, mtu na mtu, 
na mtu na mwenzake, kijana akiwa na kiburi 
juu ya mzee, na mnyonge juu ya mkuu. 
6 Kwani mtu atamshika ndugu yake ya nyu- 
mba ya baba yake, Unazo nguo, ututawale, 
7 na anguko hili mkononi mwako. Ataapa 


7 


Go gle 


ISAYA ILI. 


siku ile, kunena, Sitakuwa mponya, wala 
nyumbani mwangu hapana chakula, wala 
nguo, usinifanye mimi nitawale watu. 

8 Kwani Yerusalemi umeanguka, va Yuda 
umepotea, kwani ulimi wao na matendo yao 
juu ya Yahuwa, watie uchungu macho ya 

9 utukufu wake. Kutambua uso wao kuwa- 
jibu, na thambi yao kama Sodoma, wame- 
onyesha hawakuficha. Ole wa roho zao 
kwani wamejilipia mabaya. 

10 Mwambieni mwenyi haki kwani mwema 
11 atakula mazao ya matendo yake. Ole wa 
mtu thalimu, kwani malipo ya mikono ya- 
12 ke atafanyiwa. Watu wangu wawaoneao 
watoto, na waanaake wawatawalao. Enyi 
watu wangu wakuongozao wakukosesha, na 
13 njia za mapito yako wamezipoteza. Ame- 
simama Yahuwa atete, amesimama awahu- 

14 kumu watu. Yahuwa anakuja kwa huku- 
mu na wazee wa watu wake na wakuu wao, 
nanyi mmeila mizabibu, mateka ya masiki- 

15 ni nyumbani mwenu. Ya nini mwaponda 
watu wangu, mwasaga uso wa masikini, 


amesema, Bwana Yahuwa wa majeshi ? 
8 


(Go gle 


ISAYA IV. 


16 Akanena Yahuwa kwani wanacho kiburi 
binti Sayuni, wamekwenda kwa mashingo 
yaliyonyoshwa na macho ya kudanganya, 
wakienda, wakienda kwa uzuri, wakitoa 

17 sauti kwa miguu yao, atawatia Bwana vi- 
gaga kitwani binti Sayuni, Yahuwa atawa- 

18 fanulia aibu. Siku ile Bwana ataondoa 
uzuri wa vijugu, na nyavu, shangwi, vi- 

19 dani na vikuku, na mikufu, taji, na mitali, 

20 na sarufu, na vibamba, na majassi, (21) na 

22 pete, na azama, nguo zenyl rangi, na 

23° utaji, na dusamali, na vifuko, miraa, na ki- 

24- tani, na vitambi, na shela. Patakuwa kwa 
nukato kuvunda, kwa mshipi kutatuka, kwa 
nyele zilizosokotwa upaa, kwa kisibau ku- 
funga sako, kuungua kwa uzuri. 

29 Waume wako wataanguka kwa upanga 

26 na nguvu zako katika kupigana. Italia, 
itaomboleza milango yake, naye mtupu ata- 
kaa chini. 

IV. Waanaake saba watamshika mume mmo- 
ja siku ile, kunena, Tutakula chakula chetu, 
tatavaa nguo zetu, tuitwe tu kwa jina lako 

2 juu yetu, uondoe aibu yetu. Siku ile lita- 
9 


(Go gle 


ISAYA V. 


kuwa tawi la Yahuwa kwa uzuri na utuku- 
fu, na uzao wa inchi kwa ukuu na knpende- 
za katika waliotoka ya Israeli. Itakuwa, 
masalio katika Sayuni, na yaliyoachwa ka- 
tika Yerusalemi, yataitwa matakatifu, killa, 
aliyeandikwa kwa kuwa hayi katika Yeru- 
salemi. Akiosha Yahuwa machafu ya binti 
Sayuni, na damu ya Yerusalemi akiisafisha 
katika ndani yake, kwa roho ya hukumu, 
na roho ya kuteketeza. Atafanya Yahuwa 
juu ya killa mahali pa mlima Sayuni, na juu 
ya makusanyiko yake, wingu na moshi 
mchana, na kung'aa ndimi za moto usiku, 
kwani juu ya utukufu wote kufunika. Na 
masikani itakuwa mchana uvuli katika hari, 
na kimbilio, na kustirika kaiika tufano na 
mvua. 

Nitamwimbia mpenzi wangu uimbo wa 
mpenzi wangu wa mizabibu yake. Mpenzi 
wangu alikuwa na mizabibu katika kilima 
cha kunona. Akalima, akatoa mawe, aka- 
panda mizabibu mema mno, akajenga mna- 
ra kati yake, akachimba shinikizo, akataza- 
mia itazaa zabibu, ikazaa zabibu za mwituni. 

10 


Go gle 


ISAYA V. 


3 Bassi sasa mkaa Yerusalemi na mume wa 

Yuda, Hukumuni sasa kati ya mimi na 
4 mizabibu yangu. Kufanya nini tena kwa- 
mizabibu yangu nisivyofanya? Kwa nini 
nimetazamia itazaa zabibu, ikazaa zabibu 
za mwituni? Bassi nitawaonyesha nifa- 


or 


nyayo kwa mizabibu yangu, kuondoa ua, 
iwe kwa kuliwa, kuvunja kitalu iwe kwa 

6 kukanyagwa, nitaiweka kwa uharibifu, wa- 
la haitafekwa, wala haitaliwa, itamea mbigi- 
hi na miiba, na juu mawingu nitayakataza 
wasinye mvua huko. 

7 Kwani mizabibu ya Yahuwa wa majeshi 
nyumba ya Israeli, na mume wa Yuda mche 
wake uliopendeza, akatazamia hukumu aka- 
ona jeraha, haki akaona kilio. 

8 Ole wao wanaojumlisha nyumba kwa 
nyumba na shaba kwa shamba, hatta ka- 
ribu kutoa kuwa nafasi, mkajiweka peke 

9 yenu kati ya imchi. Masikioni mwangu 
Yahuwa wa majeshi, kama si majumba me- 
ngi yatakayoharibika, makubwa, na mema 

10 pasipo kukaa. Kwani zimede kumi za mi- 
zabibu zitafanya bati moja, na kupanda ho- 
11 


Go gle 


ISAYA V. 


meri kutafanya efah. 

l1 Ole wao waamkao assubui wafuate ulevi, 
wakishinda hatta jioni, hatta mvinyo ume- 

12 watia moto. Itakuwa na kinubi, na kina- 
nda, ngoma, na filimbi, na mvinyo katika 
karamu zao, wala kazi ya Yahuwa hawaku- 
jangalia, wala matendo ya mikono yake 
hawakuyaona. 

13 Kwa hiyo watu wangu wamehamishwa. 
kwa kutoa kuwa na maarifa, na fahari yao 

14 yenyi njaa, na wingi wao wenyi kiu. Kwa 
hiyo ahera imejipanua nafsi yake, imefu- — 
mbua kinwa chake pasipo cheo, utashuka 
uzuri wao, na wingi wao, na uvumi wao, na 

15 achekaye humo. Mtu atainama, atanenye- 
kea mume, na macho yao walioinuka yata- 

16 nenyekezwa. Atatukuzwa Yahuwa wa ma- 
jeshi katika hukumu, na Muungu Mtakati- 

17 fu ametakaswa kwa haki. Watalishwa wa- 
ana kondoo kwa desturi yao, na maharibifu 
yao wanono wageni watayala. 

18 Ole wao wanaokokota mabaya kwa ka- 
mba za uwongo, na kama kwa kamba la 

19 gari, thambi. Wakinena, Afanye haraka, 

12 


(Go gle 


ISAYA V. 


ahimize kazi yake, tuone, ikaribie, ije hu- 
kumu yake Mtakatifu wa Israeli tukajue. 
20 Ole wao waitao baya jema, na jema baya, 
wawekao giza kwa nuru, na nuru kwa giza, 
. wawekao uchungu kwa tamu, na tamu kwa 
uchungu. 
21 Ole wao wenyi hekima machoni pa wenye- 
we, na usoni pa wenyewe wenyi busara. 
22 Ole wao hodari kunywa mvinyo na wau- 
23 me wa nguvu kuchanganya kileo. Waki- 
mtia haki thalimu kwa kupewa ijara, na 
haki ya mwenyi haki wamwondolea. 
24 Kwa hiyo kama ulimi wa moto hutekete- 
za majani, na moto huramba makapi, shina 
lao kama kuoza litakuwa, na ua lao litapaa 
kama mavumbi, kwani wametweza sheria 
yake Yahuwa wa majeshi, na neno lake 
Mtakatifu wa Israeli wamelitharau. _ 
Kwa hiyo ameona hasira Yahuwa kwa 
watu wake, akanyosha mkono wake juu 


to 
1 


yao, akawapiga, vilima vikatetemeka, na 
mizoga yao kama mavi ndani ya njia. Ka- 
tika haya yote haikugeuka hasira yake, 
hatta sasa mkono wake umenyoka. 


13 


Go gle 


26 


ISAYA VI. 


Akatweka bandera kwa mataifa katika 
mbali, atawazomelea katika miisho ya inchi, 
nao wako, watakuja upesi hima. Hapana 


aliyechoka, wala hapana asonganaye, wala 


28 


29 


hatalala, wala hatasinzia, wala hautalegea 
mshipi wa viunoni vyao, wala hautavunjika 
ukanda wa viatu vyao. Mishale yao yote 
mikali, na pindi zao zote zimekunjwa, ma- 


kwato ya frasi zao zitahesabika kama mawe, 


na magurudumu yao kama tufanu. Nguru- 
mo yao kama ya simba, watanguruma kama 
waana simba, watavuma watashika mawi- 
ndo watachukua, wala hapana aokoaye. 


30 Watavuma juu yao siku ile kama uvumi wa 


VI. 


bahari, atatazama inchi, liko giza, shidda, 
na nuru imetiwa giza katika uwingu wake. 

Mwaka wa kufa Mfalme Uziya, nali- 
mwona Yahuwa amekaa juu ya kiti kirefu, 
kilichoinuka, hekalu ikajaa matandiko yake. 


2 Maserafi wakakaa juu yake, mabawa sita, 


3 


mabawa sita mmoja, kwa mawili akasetiri 

uso wake, kwa mawili akasetim miguu yake, 

kwa mawili akaruka. Akalia huyu kwa 

huyu, akanena, Takatifu, Takatifu, Takati- 
14 


Go gle 


ISAYA VI. 


fu, Yahuwa wa majeshi, kujaa inchi yote 


4 fahari yake. Ikatikisika miimo ya mla- 


ngoni kwa sauti yake aliaye, nyumba ika- 
jaa moshi. 

Nikanena, Ole wangu, kwani nimenya- 
maza, kwani mtu wa midomo michafu mimi, 
na katika watu wa midomo michafu mimi 
nimekaa, ,kwani macho yangu nimemwona 
mfalme Yahuwa wa majeshi. Akanirnkia 
Serafi mmoja na mkononi mwake kaa la 
moto, alilolitwaa kwa makoleo katika juu 


7 ya mathbahu. Akanigusa juu ya kinywa 


10 


(So 


changu, akanena, Hili lhmegusa juu ya mi- 
domo yako, umeondolewa uovu wako, na 
thambi yako imestirika. Nikasikia sau- 
ti ya Bwana, akinena, Nipeleke nani, nani 
atakayekwenda kwa sisi? Nikanena, Mimi 
hapa,“nipeleke mimi. 

Akanena, Nenda ukawaambie watu hawa, 
Kusikia msikie wala msifahamu, kuona 
mwone wala msitambue. Nonesha moyo wa 
watu hawa, uzibe masikio yao, macho yao 
ufumbe, wasione kwa macho, wala kwa 
masikio wasisikie, wala moyoni wasifikiri, 


15 


gle 


ISAYA VII. 


1] wasigeuke uisiwaponye. Nikanena, Hatta 
lini Bwana? Akanena, Hatta miji itaka- 
poharibika pasipo kukaa, na nyumba pasipo 

12 mtu, na inchi itaharibika uharibu. Na Ya- 
huwa ataweka mbali watu, na kuacha kwi- 
ngi katika inchi. 

13 Hatta hivi katika hiyo ya kumi, itarudi 
italiwa, itakuwa kama mwela, na kama 
mweloni, mwenyi asili ukipukutika, na mbe- 
gu takatifu asili yake. 

VII. Ikawa siku za Ahaz wa Yotham, wa Uzi. 
ya, mfalme wa Yuda, akapanda Rezin mfal- 
me wa Aram, na Peka wa Remaliya mfalme 
wa Israeli, kwa Yerusalemi wapigane nao, 
wala hawakupata kuuweza. 

2 Ikahubiriwa kwa nyumba ya Daud ku- 
nena, Aram amestarehe juu ya Efraim, mo- 
yo wake ukatikisika, na moyo wa watu wa- 
ke, kama miti ya mwituni mbele ya upepo. 

3  Yahuwa akamwambia Isaya, Utoke sasa 
"umkute Ahaz, wewe na Shearjashub mwa- 
nawe, kwa mwisho wa mfeleji wa maji wa 
birika la juu, katika njia ya uwanja wa 

4 msafisha nguo. Ukamwambie, Angalie, 

16 


Go gle 





_ ukastarehe, usiogope, wala moyo wako usi- 
legee kwa mikia hii, miwili ya vinga vya 
moshi, kwa hasira ya Rezin, na Aram, na 

3 Wadi Remaliya. Kwa hiyo ya kwamba wa- 


a ISAYA VIL. 


\ mefanya shauri juu yako, Aram kwa viba- 
' ya, na Efraim, na Wadi Remaliya, kunena, 
; 6 Tupande katika Yuda, tuuangamize tuuga- 
| wanye kwa sisi, tufanye tumiliki mfalme 
7 kati yake Wadi Tabeal. Ndivyo asemavyo 
Bwana Yahuwa, haitasimama, wala haita- 
8 kuwa, kwani kitwa cha Aram Dameski, na 
kitwa cha Dameski Rezin, na tangu leo 
miaka sitini na. mitano Efraim atavunjika 
9 katika kuwa watu. Na kitwa cha Efraim 
Samaria, na kitwa cha Samaria Wadi Re- 
maliya, msiposadiki kwani sinyi waaminifu. 
10 Akizidi Yahuwa kumwambia Ahaz, ku- ` 
'^\ 11 nena. Ujitakie ishara katika kwa Yahu- 
wa Muungu wako, nenda chini kutaka, ao 
12 jiinue juu. Akanena Ahaz, Sitataka, wala 

| sitamjaribu Yahuwa. 
13 Akanena, Sikieni sasa, nyumba ya Daud, 
| ndogo kwenu kuwachosha watu, mtamcho- 
14 sha na Muungu wangu? Kwa hiyo, atatoa 

17 


(Go gle 


ISAYA VII. 


Yahuwa mwenyewe ishara kwenu, ndiyo 
mwanamwali akiwa na mimba akizaa mwa- 
15 na, utamwita jina lake Emmanuel. Siagi 
na asali atakula, ajue kukataa mabaya na 
16 kuchagua mema. Kwani mbele kijana ha- 
japata kukataa mabaya na kuchagua mema, 
itaachwa inchi uliyochukiwa nayo, mbele 
17 ya wafalme wawili wake. Yahuwa ataleta 
juu yako, na juu ya watu wako, na juu ya 
nyumba ya baba wako, siku zisizokuja ta- 
ngu siku ya karudi Efraim katika Yuda, 
mfalme wa Ashur. 
18 Itakuwa siku ile Yabuwa atalizomelea 
inzi, lililo mwishoni mwa mto wa Misri, na 
19 nyuki, iliyo katika inchi ya Ashur. Wa- 
takuja watastarehe wote katika mito iliyo 
mikavu, na katika mapaango ya miamba, 
na katika miiba yote, na katika miti yote. 
20 Siku ile Yahuwa atanyoa kwa wembe ulio 
kwa ijara, kwa wale ng'ambo ya mto, kwa 
mfalme wa Ashur, kitwa na nyele miguuni, 
hatta ndevu italika. 
21 Itakuwa siku ile mtu atachunga ndama 
22 ya ng'ombe, na kondoo wawili. Itakuwa 
18 


(Go gle 


ISAYA. VIII. 


kwa wingi wa maziwa atakula siagi, kwani 
siagi na asali atakula killa aliyesalia ndani 
23 ya inchi. Itakuwa siku ile killa pahali pa- 
lipo mizabibu elfu kwa fetha elfu, pa mbigili 
24 na miiba. Kwa mishale na upindi watai- 
ngia humo, kwani kwa mbigili na muba 
29 itakuwa inchi yote. Na milima yote iliyo- 
limwa kwa gembe, haitakuja huko hofu ya 
mbigili na miiba, itakuwa kupeleka ng’o- 
mbe, na kukanyaga makundi. 
VIII. Akaniambia Yahuwa, Ujitwalie kita- 
bu kikubwa, ukaandike humo kwa kalamu 

2 ya mtu kwa Maher-shalal-hashbaz. Nika- 
jishuhudisha mashahidi amini, Uriya mko- 
hani, na Zekariya wa Yeberekiya. 

3 Nikaingia kwa mke nabii akapata mi- 
mba, akazaa mwana. Akaniambia Yahu- 
wa, Mwite jina lake Maher-shalal-hashbaz. 

4 Kwani mtoto mbele hajajua kunena, Baba 
wangu na mama wangu, itatolewa hasina 
za Dameski na mateka ya Samaria mbele 
ya mfalme wa Ashur. 

5. Akazidi tena Yahuwa kuniambia, aki- 

6 nena, Kwa hiyo kwani watu hawa wame- 

19 


(Go gle 


ISAYA VIII. 


kataa maji ya Shiloa yapitayo taratibu, na 

7 furaha yao Rezin, na Wadi Remaliya, naye 
Bwana yupo afurikisha juu yao maji ya 
mito ya nguvu na mingi, mfalme wa Ashur 
na utukufu wake wote, atafurikisha juu yao 
kondo lote la maji yake, atapita juu ya ka-. 

8 ndo lake lote. Yatapita katika Yuda, ya- 
tafurika, yataenea, yatafika hatta shingoni, 
kunyosha mabawa yake juu ya inchi yako 
yote Emmanuel. 

9 Mvunjike watu, na mtapondwa, sikieni 
wote walio mbali katika inchi, mjifunge, 
na mtapondwa, mjifunge na mtapondwa, 

10 mshawiri shauri itatawanyika, semeni neno 
wala halitasimama, kwani ni Emmanuel. 

11 Kwani ndivyo alivyoniambia Yahuwa, 
kwa mkono hodari, akanifundisha nisiende 

12 katika njia ya watu hawa, akinena, Msiseme 
kupatana kwa yote ayasemeayo watu hawa > 
kupatana, wala woga wao usiogope, wala 

13 usione hofu. Yahuwa wa majeshi mwe- 
nyewe mmtakaye, naye mwenyewe mmwo- 

14 gopaye, naye hofu yenu. Atakuwa kwa 
patakatifu, na jiwe la kujikwaa, na mwa- 

20 


(Go gle 


ISAYA IX. 


mba wa kujiangusha kwa nyumba mbili za 
Israeli, kwa tanzi na kwa wavu kwa mkaa 

15 Yerusalemi. Wengi watajiangusha kwa 
hizo, wataanguka, watapondwa, watanaswa - 

16 watakamatwa. Funge ushahidi, tia muhu- 
ri kwa sheria pamoja na waanafunzi waugu. 

17 | Mimi nitamngojea Yahuwa afichaye uso 
wake, kwa nyumba ya Yakobo, nitamtaza- 

18 mia. Nipo mimi na waana niliopewa na 
Yahuwa, kwa ishara na kwa ajabu katika 
Israeli, katika kwa Yahuwa wa majeshi. 

19 Watakapowaambia, Tafuteni kwa wa- 
chawi, na waganga wachunguliao na wano- 
ng’oniao, watu wasimtafute muungu wao? 
Kwa wale walio hayi kwa wale walio kufa. 

20 Kwa torati na kwa ushahidi, wasiposema 
kwa neno hili, kwa sababu hawana weupe. 

21 Atapita katika hiyo mwenyi ugumu, na 
mwenyi njaa, itakuwa akiona njaa atagha- 
thabika, atalaani mfalme wake na Muungu 

22 wake, atatazama juu. Juu ya inchi atataza- 
ma, na yako mateso, na giza, na uvuli wa 

shidda, na weusi kumetanda. 

IX. Kwani hautiwi uvuli kwake aliye na 

21 


(Go gle 


ISAYA IX. 


shidda, kama kwa wakati wa kwanza alipo- 
tendea mapesi inchi ya Zebulon na inchi ya 
Nafthali, baadaye akatendea mazito njia ya 
bahari, ng’ambo ya Yardeni, Galilaya ya 

2 mataifa. Watu waliokwenda gizani wame- . 
ona nuru kun, waliokza katika inchi na ki- 
vuli cha mauti nuru imewaangaza. 

3 Umelizidisha taifa, hukuzidisha furaha, 
wamefurahiwa mbele yako kama furaha 
ya mavuno, kama washangilia wakigawa- 

4 nya mateka. Kwani mti wa mzigo wake, 
na gongo la bega lake, na fimbo yake ao- 
neayo umeivunja, kama siku ya Midiani. 

5 Kwani killa pigano lao wapiganao kwa u- 
thia, na nguo zilizofingirika katika damu, 
itakuwa kwa kuteketeza chakula chake 
moto. 

6 Kwani mtoto tumezaliwa sisi, mwapa 
tumepewa, kutakuwa kutawala begani 
mwake, ataitwa jina lake, Wa ajabu, Mwe- 
nyi shauri, Muungu hodari, Baba wa milele, 

7 Mkuu wa amani. Kuzidi kutawala na 
amani, mwisho hakuna. Juu ya kiti cha 
Daud, na juu ya milki yake, kuiandika, na 


22 


(Go gle 


© OO 


10 


11 
12 


16 


17 


ISAYA IX. 


kuitegeineza kwa hukumu, na kwa haki, 
tangu wakati ule hatta milele. Uwivu wake 
Yahuwa wa majeshi utatenda haya. 

Akapeleka Yahuwa neno kwa Yakobo 
likaanguka katika Israeli. Watu wajue 
Efraimi wote na mkaa Samaria katika kibu- 
ri na katika ukuu wa moyo, akinena, Mato- 
fali yameanguka, tutajenga kwa mawe ya 
manga, mikuyu imekatika tutaibadili kuwa 
mierezi. Yabuwa ataleta adui, Rezin juv 
yake, na maadui atawachanganya. Aram 
kwa mashariki na Wafilisti nyuma wataku- 
la Isrueli, kwa kinwa chote. Kwa haya 
yote haikugeuka hasira yake, hatta sasa 
mkono wake umenyoka. 

Wala watu hawakumgeukia awapigaye, 
wala hawakumtaka Yahuwa wa majeshi. 
Naye Yahuwa atakata Israeli kitwa na 
mkia, tawi na kijani siku moja. Mzee 
mwenyi heshima ndiye kitwa, na nabii ato- 
aye uwongo ndiye mkia. Kwani wanao- 
wabariki watu hawa, ndio wawakoseshao, 
na waliobarikiwa nao wamepotea. 

Kwa hiyo Yahuwa hatafurahiwa na vi- 


23 


(Go gle 


ISAYA X. 


jana vyao, wala yatima zao, wala wajaani 
wao hatawarehemu. Kwani killa mtu mna- 
fiki na mbaya, killa kinwa chanena upumba- 
fu. Katika haya yote haikugeuka hasira 
yake, hatta sasa mkono wake umenyoka. 
18 Kwani ubaya umewaka kama moto, uta- 
kula mbigili na miiba, utawaka katika vi- 
chaka vya mwituni, utapanda kama kuinu- 
19 ka moshi. Kwa hasira ya Yahuwa wa ma- 
jeshi mchi imetiwa giza, na watu watakuwa 
kama chakula cha moto, mtu hatamwacha 
20 nduguye. Atanyakua kwa kuume, ataona 
njaa, atakula kwa kushoto, wala hashibi, 
killa mtu atakula nyama ya mkono wake. 
21 Manasse Efraim na Efraim Manasse, nao 
pamoja juu ya Yuda. Katika haya yote 
haikugeuka hasira yake, hatta sasa mkono 
wake umenyoka. 
X. Ole wao waamuruo amri za thulumu, 
waandikao mzigo wameuandika. Kumge- 
uza katika kuamuliwa asiye na nguvu, wa- 
nyang’anyao hukumu yao walioteswa wa 


ho 


watu wangu, wajaani wawe mateka yao 
3 wakawaibia yatima. Mtafanyaje siku ya 
24 | 


(Go gle 


ISAYA X. 


kujiliwa na katika uharibifu ujao mbali ? 
Mtamkimbilia nani kwa msaada, mtaacha 

4 wapi utukufu wenu? Pasipo mimi watai- 
nama chini ya wafungwa wataanguka chini 
yao waliouawa. Katika haya yote haiku- 
geuka hasira yake, hatta sasa mkono wake 
umenyoka. | 

ð Ole wa Ashur fimbo ya hasira yangu, na 
gongo la mkononi mwao ghathabu yangu. 

6 Kwa watu wa unafiki nitampeleka, na juu 

: ya watu wanitiao hasira nyingi nitamtuma, 
ateke mateka, awinde mawindo awaweke 
wakanyagwe kama tope la njiani. 

7 Wala sivyo athanivyo mwenyewe, wala 
moyo wake hauyawazi haya, illa kwa kupo- 
teza moyo wake na kukatia mbali mataifa 

8 si machache. Kwani asema, Si wakuu wa- 


No 


ngu kama wafalme? Si kama Karkemish 
Kalno? Si kama Arpad, Hamath? Si ka- 
10 ma Dameski Samaria? Kama mkono wa.- 
ngu ulivyoona ufalme wa ubatili, na sa- 
namu zao kuliko Yerusalemi na Samaria. 
11 Si kama nilivyofanyia Samaria na ubatili 
wake, nifanyie hivi Yerusalemi na sanamu 
25 


coset, 


(Go gle 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


ISAYA X. 


zake? Itakuwa atakapotimiza Yahuwa kazi 
yake yote katika mlima Sayuni na katika 
Yerusalemi, nitakuja kwa inazao ya ukuu 
wa moyo wake mfalmo wa Ashur, na kwa 
utukufu wa kuinuka macho yake. 

Kwaui amenena, Kwa nguvu za mkono 
wangu. nimetenda, na kwa hekima yangu, 
kwani nina busara, nimeondosha mipaka ya 
watu, na akiba zao nimeteka, nikashosha 
kama aliye hodari wakaao. Mkono wangu 
umeona kama kiota, mali ya watn, na kama 
kukusanya mayayi yaliyoachwa, nimekusa- 
nya inchi yote, wala hapana aliyetikisa ba- 
wa, wala aliyefumbua kinwa, wala aliyelia. 

Lijisifu shoka juu yake achanjaye, uji- 
sifu msumeno juu yake autikisave, fimbo 
ijitikise jun yake alinuaye, kama kuinuka 
bakora wala si mti? Kwa hiyo Mola Bwana 
wa majeshi ataleta kukonda katika wanono 
wake, na chini ya fahari yake ataunguza 
kuungua kama kuungua moto. Atakuwa 
Nuru ya Israeli moto, na Mtakatifu wake 
kwa ulimi wa moto, utaungua, utakula 
mbigili zake na miiba yake katika siku mo- 

26 


Go gle 


ISAYA X. 


18 ja. Na fahari ya mwitu wake, na Kar- 
meli yake, katika nafasi hatta nyama itali- 
wa, itakuwa kama akizimia mwenyi bande- 

19 ra. Na iliyosalia ya mwitu wake itakuwa 
hesabu, hatta mtoto aiandike. 

20 Itakuwa siku ile waliosalia wa Israeli na 
waliotoka katika nyumba ya Yakobo havata- 
| tegemea tena juu yake aliyewapiga, wata- 

tegemea juu ya Yahuwa, Mtakatifu wa 

21 Irsaeli kwa kweli. Masalio watarudi, ma- 
salio wa Yakobo, kwa Munngu aliye hodari. 

22 Kwani wakiwa watu wako Israeli kama 
mchanga wa pwani, masalio yatarudi katika 
hao, ukomo ulioamriwa utafura kwa haki, 

23 Kwani ukomo, na kwa amuru, Bwana Ya- 
huwa wa majeshi afanya katika inchi yote. 

24 Kwa hiyo amesema Bwana Yahuwa wa 
majeshi, Usiogope, watu wangu ukaaye Sa- 
yuni, kwa Ashur, kwa fimbo atakupiga, a- 
tainua bakora yake juu yako kwa njia ya 

25 Misri. Kwani kidogo kidogo tena, hasira 
itakoma, na ghathabu yangu, wakipotea. 

26 Atainua juu yake Yahuwa wa majeshi jele- 
di kwa pigo la Midiani, kwa jiwe la Oreb, 

27 


Google 





ISAYA XL 


na fimbo yake juu ya bahari ataiinua kwa 
27 njia ya Misri. Itakuwa siku ile utaondole- 
wa mzigo wake katika begani, na mti wa- 
ke katika shingoni, na mti utaharibika ka- 
tika mbele ya mafuta. 
23 Amekuja Ayath, amepita kwa Migron, 
katika Mikmash ameweka mizigo yake. 
29 Wamevuka kivuko kwa Geba wamekaa ka- 
tika kituo. Rama wametetemeka, Gibea 
30 ya Saul wamekimbia.” Upalize sauti yako 
binti Gallia, usikize hatta Laish, maskini - 
31 Anathoth. Wamehama Madmena, wakaa 
32 Gebeim waimejikusanya wakimbie. Hatta 
leo kusimama kwa Nob, atatikisa mkono 
wake kwa mlima wa nyumba ya Sayuni, 
kilima cha Yerusalemi. 
33 Yuko Mola Yahuwa wa majeshi atakata 
tawi kwa hofu, na warefu watashushwa, 
34 atakata msitu wa mwitu kwa chuma, na Le- 
banon kwa aliye hodari itaanguka. 
XI Itatoka kitawi katika shina la Yese, na 
2 tawi litamea katika mashina yake. Roho 
ya Yahuwa itakaa juu yake, Roho ya heki- 
ma na akili, Roho ya shauri na nguvu, 
28 


(Go gle 


ISAYA XI. 


3 Roho ya maarifa na hofu ya Yahuwa. Ita- 
mfanya asikie katika hofu ya Yahuwa, kwa 
kuona macho hatahukumu, wala kwa kusi- 

4 kia masikio hatarudi. Atahukumu kwa ha- 
ki masikini, atarudi kwa adili kwa wenyi 
upole wa inchi. Atapiga inchi kwa fimbo 
ya kinwa chake, na kwa pumuzi ya mido- 

9 mo yake atamua mbaya. Haki itakuwa 
mshipi wa viunoni mwake, na imani mshipi 

6 kiunoni mwake. Mbwa wa mwitu ataketi 
pamoja na mwana kondoo, na chui pamoja 
na mwana mbuzi atalala, na ndama na 
mwana simba na kinono pamoja, na mtoto 

7 mchanga atawaongoza. Ng'ombe na dube 
watakula, pamoja watalala watoto wao, 
na simba kama ng'ombe atakula majani. | 

8 Atacheza anyonyaye juu ya tundu la nyo- 
ka, na juu ya paango la pili aliyeacha ku- 

9 nyonya ataweka mkono. #Hawatathuru, 
wala hawataharibu katika mlima wote wa 
utakatifu wangu, kwani imejaa inchi kum- 
jua Yahuwa, kama maji yafunikavyo bahari. 

10 Itakuwa siku ile shina la Yese, lisimama- 
lo ishara kwa watu, kwa hilo watu wa matai- 
29 


(Go gle 


JI 


12 


13 


14 


15 


ISAYA XI. 


fa watatafuta, itakuwa na raha yake tukufu. 
Itakuwa siku ile atatia tena Yahuwa mko- 
no wake awamiliki waliosalia wa watu wake, 
waliokaa katika Ashur, na katika Misri, na 
katika Pathros, na katika Kush, na katika 
Elam, na katika Sinaar, na katika Hamath, 
na katika visiwa vya bahari. Atatweka 
bandera kwa mataifa, atakusanya waliofu- 
kuzwa wa Israeli, na waliotawanyika wa 
Yuda atawaleta katika pembe nne za inchi. 

Utakoma uwivu wa Efraim na adui za 
Yuda watakatika. Efraim hawatahasidi 
Yuda, wala Yuda hawatathii Efraim.. Wa- 
taruka mabeganı mwa Wafilisti kwa maga- 
ribi, watatekwa waana wa mashariki pa- 
moja, Edom na Moabi pakutia mikono yao, 
ua Waana Amon kuwasikia. Yahuwa ata- 


fatia mbali ulimi wa bahari ya Misri, atati- 


16 


kisa mkono juu ya mto kwa nguvu za roho 
yake, ataupiga katika mito saba atawapiti- 
sha wenyi viatu. Itakuwa njia kwa masalio 
ya watu wake watakaosalia katika Ashur, 
kama ilivyokuwa kwa Israeli siku ya kuto- 
ka katika inchi ya Misri. | 

30 


(Go gle 


ISAYA XII. 


XII. Utasema siku ile, Nitakusifu Yahuwa, 
ulikuwa na hasira juu yangu, hasira yako 
2 imegeuka, umenifariji. Ndiye Muungu 
wokovu wangu, nitatumaini, sitaogopa, 
kwani nguvu zangu na uimbo Yah Yabuwa, 
amekuwa kwangu kwa wokovu. 
3 Mtateka maji kwa furaha katika visima 
4 vya wokovu. Utasema siku ile, Msifuni Ya- 
huwa, mwiteni jina lake, elezeni matendo 
yake kwa watu, kumbukoni ya kwamba 
9 jina lake limetukuka. Mwimbieni Yahuwa, 
kwani matendo yake makuu, yaliyojulikana 
6 katika inchi yote. Palize sauti, hubiri, Ee 
mkaa Sayuni, kwani mkuu ndani kwako 
Mtakatifu wa Israeli. 
XIII. Mzigo wa Babeli aliouona Isaya wa A- 
moz. 
2 Twekeni bandera juu ya mlima mrefu, 
palizeni sauti kwao, pungieni mkono, wa- 
3 pate kuingia mlangoni mwa wakun. Ni- 
meamuru waliotakaswa wangu, nimewaita 
walio hodari kwa hasira yangu, wafurahio 
kwa utukufu wangu. 
4 Sauti ya wengi katika milima kwa mfano 
31 


(Go gle 


ISAYA NII. 


wa watu wengi, sauti ya uvumi wa wafalme, 
wa mataifa waliokusanyika, Yahuwa wa 


WI 


majeshi ukija kwa majeshi ya vita. Wa.- 
kija katika inchi iliyo mbali, katika mwi- 
sho wa uwingu, Yahuwa vyombo vya hasi- 
ra yake kuharibu inchi yote. 
6 Pigeni makelele, kwani karibu siku ya 
Yahuwa kama kuwinda katika kwa Mwe- 
7 nyiezi. Kwa hiyo mikono yote italegea, 
8 na killa moyo wa watu utayeyuka. Wata- 
ogopa, kuuma na utungu utawashika, kama 
azaaye watauma, watashangaa wao kwa wao, 
nyuso za moto nyuso zao. 
9 Iko siku ya Yahuwa inakuja, kali kwa 
kuungua, na kwa hasira kuweka inchi ja- 
10 ngwa tu, na wakosao wake watapotea. 
Kwani nyota za mbinguni, na jabari zao, | 
haziangaza nuru yao. Litatiwa. giza jua 
akitoka, wala mwezi hautatoa nuru yake. 
11 Nitaleta juu ya ulimwengu mabaya, na juu 
ya waovu uthalimu wao. Nitakomesha ki- 
buri chao wenyi makuu, na majivuno yao 
wafanyi bofu nitayathili. 
12 Nitamfanya mtu kuwa na thamani kuliko 
32 


(Go gle 


ISAYA XIII. 


thahabu, na mwana Adamu kaliko thahabu 
13 ya,Ofri. Kwa hiyo nitatikisa mbingu, na 
inchi itatoka katika mahali pake, ghathabn 
ya Yahuwa wa majeshi, na siku ya hasira 
14 yake. Itakuwa kama paa iliyofukuzwa, na 
kama kondoo pasipo mchunga, killa mtu 
akitazamia watu wake, na killa mtu ataki- 
15 mbia kwa inchi yake. Killa atakayeoneka- 
.na, atachomwa, na killa aliyeungana ataa- 
16 nguka kwa upanga. Watoto wao watavu- 
njwa machoni pao, nyumba zao zitatekwa, 
na wake wao watatiwa nguvu. 
17 Mimi nitaleta juu yao Wamedi, wasiope- 
18 nda fetha, wala hawatamani thahabu, pindi 
zao zitaangusha vijana, wala hawatahuru- 
mia mazao ya matumbo, macho yao hayata- 
waachilia watoto. 
19 Itakuwa Babeli uzuri wa ufalme, ukuu 
wa kiburi cha Wakasidi, kama Muungu 
20 alivyoangusha Sodoma na Gomora. Hawa- 
takaa milele, wala hapana wakaao kizazi na 
kizazi, wala Mwarabu hatatanda huko hema 
21 wala wachunga hawatatua huko. Nya- 
ma za nyikani zitalala huko, na nyumba zao 
33 


Go gle 


ISAYA XIV. 
zitajaa wauguao, na waliao zitakaa huko, na 

22 zenyi nyele zitacheza huko. Na mbwa za 
mwitu zitaimba katika nyumba zao zilizoa- 
chwa, na majoka katika majumba yao ya a- 
nasa, na wakati wake karibu kuja, wala si- 
ku zake hazitaongezeka. 

KIV. Kwani Yahuwa atarehemu Yakobo, hat- 
ta sasa atachagua Israeli, atawasterehesha 
katika inchi yao, na mgeni ataungana nao, 

2 ataambatana na nyumba ya Yakobo. Wa- 

‘ tu watawatwaa watawaleta mahali pao, ita- 
warithi nyumba ya Israeli katika inchi ya 
Yahuwa, kwa watumwa na kwa wajakazi, 
watawafunga waliowafunga wao, watatawa- 
la juu yao waliowaonea. 

' 8 Itakuwa siku Yahuwa atakapokupa raha 
katika kazi yako, na katika hofu, na kati- 
ka utumwa mgumu uliotumikishwa. 

4 Utainua mfano huu juu ya mfalme wa 
Babeli, ukinena, Mwenyi jeuri amekomaje! 

9 Umekoma mji wa thahabu. Yahuwa ame- 
ponda gongo la wabaya, fimbo yao walio- 

6 tawala. Aliyewapiga watu kwa hasira kwa 
mapigo dayima, aliyewatiisha mataifa kwa 

34 


Go gle 


ISAYA XIV. 


. @ ghathabu, ameteswa hapana akataye. Ime- 


tulia, imestarehe killa inchi, wameimba si- 


l 8 fa. Hatta miberoshi imefurahi jun yako, 


mierezi ya Lebanoni, Tangu ulipolazwa ha- 


kupanda akataye juu yetu. 


9 


11 


12 


13 


Ahera chini imetetemeka kwa ajili yako 
kukuona ukija, imeamsha wafu kwa wewe, 
wote mabebera ya inchi, imeondokesha ka- 
tika vitini mwao wafalme wote wa mataifa. 


10 Hawa wote watajibu watakuambia, Hatta 


wewe umethoofika kama sisi, umefanana 
nasi? Kimeshushwa hatta ahera kiburi 
chako, sauti ya vinanda vyako, chini yako 
zimetandwa funza na kukufunika funza. 
Umeangukaje katika mbingu, Ee mtoa 
nuru, mwana wa assubuhi, umekatika hatta 
chini, uliowathoofisha mataifa. Nawe ume- 


sema moyoni mwako, Nitapanda mbinguni, 


juu ya nyota za Muungu nitainua kiti cha- 
ngu nitakaa katika mlima wa kusanyiko pa- 


14 nde za kaskazini. Nitapanda juu ya virefu 
15 vya mawingu, nitafanana naye aliye juu. 


Illakini utashushwa hatta ahera, hatta pa- 


16 ndeni mwa shimo. W akuonao watakua- 


39 


(Go gle 


ISAYA XIV. 


= ngalia, watakukumbuka, Siye haya ‘mtu 

17 aliyetetemesha inchi, aliyetikisa ufalme. 
Aliyefanya ulimwengu kama unyika, aka- 
haribu miji yake, hakufungua mahali pao 
aliowafunga. 

18 Wafalme wote wa mataifa killa mmoja, 
wamelala faharini, killa mtu nyumbani mwa- 

19 ke. Nawe umetupwa katika kaburi lako, 
kama tawi lichukizalo, wavazi yao walioua- 
wa, waliochomwa kwa upanga, washukao 
katika mawe ya birika, kama mayiti iliyo- 

20 kanyagwa. Hutaungwa nao katika kuzi- 
kwa, kwani inchi yako umeiharibu, watu 

' wako umewaus. Wazao wa mabaa hawa- 
asifiwa milele. 

21 Uweke tayari kuuawa kwa watoto wake 
kwa ubaya wa baba zao, wasiondoke, wasii- 
rithi inchi, wasijaze juu ya ulimwengu kwa 

22 miji. Nitaondoka juu yao, asema Yahuwa 
wa majeshi, nitakatia Babeli, jina na jamaa, 

na mwana, na mjomba, asema Yahuwa. 

23 Nitaiweka kuwa milki ya kifodi, na pahali 
pa maji, nitafagia kwa ufagio wa uhoribifu, 
asema Yahuwa wa wajeshi. 

36 


| 


~ 
(Ñ 


Go S 


.. 


ISAYA XIV. 


24, ,Ameapa Yahuwa wa majeshi akinena, 
Hivyo nilivyothani, ndivyo. itakuwa, nami 

25 nilivyoshika itakaa. Kuvunjia mbali Ashur 
katika inchi yangu, na katika milima ya- 
ngu nitamkanyaga, ndipo mti wake utato- 
ka kwao, na mzigo wake utaondolewa katika 

26 begani mwao. Ndiyo shauri iliyoshawiriwa 
juu ya inchi yote, ndio mkono ulionyoshwa 

27 juu ya mataifa yote. Kwani Yahuwa wa 
majeshi ameshawiri, uani atakayebatili ? 
Mkono wake umenyoka, nani atakayeurudi- 
sha. 

28 Mwaka alipokufa mfalme Ahaz palikuwa 

29 mzigo huu. Usifurahi, Ee Ufilisti pia wee, 
kwa sababu limevunjika gongo lililokupiga, 
kwani katika shina la nyoka pili atatoka, 
na uzao wake nyoka ya moto arukaye. 

80 Nao wazaliwa wa kwanza wa masikini wa- 
takula, na waombaji watajilaza kwa tumai- 
ni, nitafisha kwa njaa shina lako, na masa- 
lio yako atayaua. 

31 Upige yowe, Ee mlango, ulie, Ee mji, 
umeyeyuka Ofilisti pia, kwani katika kas- 
kazini moshi uaja, wala hapana peke yake 

37 


Go gle 


ISAYA XV. 


32 wakati wake. Majibu gani watapewa wa- 
~ jumbe wa taifa? Kwani Yahuwa ametia 
= misinji ya Sayuni, na ndani yake watatu- 
maini wanyonge wa watu. 
KV. Mzigo wa Moabi. Kwani usiku Ar 
Mosbi imeharibika, imekatika. Kwani usi- 
2 ku imeharibika Kir Moabi imekatika. A- 
mepanda Bayith na Dibon, mahali pa juu, 
alie. Juu ya Nebo na juu ya Medeba Mo- 
abi atapiga kelele, katika vitwa vyake vyote 
3 upaa, killa ndevu imenyolewa. Njiani mwa- 
ke watavaa sako, katika dari zake, na kati- 
ka njia zake, watalia wote pia, wakishuka 
4 kwa machozi. Akatoa sauti Heshbon na 
Eleale, hatta Yahaz sauti yao imesikiwa. 
Kwa hiyo asikari za Moabi watalia, nafusi 
yake itamlilia. l 
5 © Moyo wangu utamlilia Moabi, wakimbizi 
wake hatta Zoar, ndama ya miaka mita- 
tu, kwani katika kupanda Luhith kwa ma- 
chozi watapandia, kwani njia ya Horonaim 
6 sauti ya kuvunjika watainua. Kwani maji 
ya Nimrim yatakuwa maharibika, miche 
imekauka, majani yamekoma, hapana imea- 
38 


| 


~ 
(Ñ 


Go G 


.. 


ISAYA XVI. 


7 yo. Kwa hiyo wingi walioupata, na akiba. 
yao katika mto wa miarabi itachukuliwa. 

8 Kwani kilio kimezunguka mipaka ya Moabi, 
hatta Eglaim kelele yake, na maombolezo 

9 hatta Beer Elim. Kwani maji ya Dimon 
yamejaa damu, kwani nitaweka juu ya Di- 
mon yazidiyo, simba jau yake akimbiaye 
wa Moabi, na masalio ya inchi. 

XVI. Lete mwana kondoo kwa mtawala inchi 
katika mwamba wa unyika, hatta mlima wa 
2 binti Sayuni. Itakuwa kama ndege aenda- 

ye aliyeacha tundu watakuwa binti za Mo- 

3 abi kwa vivuko vya Arnon. Lete shauri, 
fanya hukumu, weka kama usiku kivuli 
chako kati ya aththuuri, ufiche waliofuku- 

4 zwa, aendaye usimtoe. Waliofukuzwa wa- 
ngu wakae kwako, Moabi, uwe uvuli wao 
usoni pa mharibu, kwani mwisho wake aso- 
ngaye, amekoma atekaye, amepunguka 

5 akanyagaye katika inchi. Kitafanyizwa 
kwa rehema kiti, atakaa juu yake katika 
kweli hemani mwa Daudi, akihukumu, a- 
kitaka hukumu, akihimiza haki. 

6 Tumesikia kiburi cha Moabi, mwenyi 

39 


~ 
E 


Go G 


.. 


ISAYA XVI. 


kiburi kingi, makuu yake, na marefu yake, 
na hasira “yake, uwongo: wake sivyo. 

' 7 Kwa hiyo Moabi atamlilia Moabi, atajililia 
pia, katika misinji ya Kir-hareseth, mta- 

8 buzunika, imepigwa. Kwani makoonde ya 
Heshbon yazimia, mzabibu wa Sibma, ma- 
seyidi ya mataifa wamesetaseta matawi ya- 
ke yaliyo mazuri. Yamefika hatta Yaazer, 
yamezunguka katika unyika, kutoka kwake 

9 kumepita kumevuka bahari. Kwa hiyo ni- 
talilia kwa machozi ya Yaazer mzabibu wa 
Sibma, nitawatia maji kwa machozi yangu 
Heshbon na Eleale, kwa shangwi ya matn- 
nda yako, na mavuno yako yameanguka. 

10 Furaha imetolewa na kucheka katika Kar- 

mel, na katika mizabibu hapana kuimba, 

wala kigelegele, mvinyo katika mashiniki- 
zo haukanyagwi na wakanyagao, shangwi 
nimeikomesha. Kwa hiyo italia ndani ya- 
ngu kama kinvbi kwa Moabi, na matumbo- 
ni kwa Kir-haresh. 

12- Itakuwa, itakapoonekana ya kwamba 
Moabi ' ameshughulika katika mahali pa 
juu, ataingia katika patakatifu pake aombe, 

40 


] 


oh 


Go gle 


ISAYA XVII. 


illa hataweza. 
13 Ndilo neno alilolinena Yahuwa juu. ya 
14 Moabi hatta leo. Na leo amenena Yahuwa 
akisema, kwa miaka mitatu kwa miaka ya- 
ke aliye kwa mshahara, utatharauliwa utu- 
kufu wa Moabi, katika makutano yale me- 
ngi, na masalio machache, madogo, si me- 
ngi. 
XVII. Mzigo wa Dameski. Iko Dameski 
imeondolewa katika kuwa mji, itakuwa 
2 chungu la maanguko. Imeachwa miji ya 
Aroer, kwa makundi itakuwa, watajilaza wa- 
8 ła hapana atiaye hofu. Itakwisha ngome 
katika Efraim na ufalme katika Dameski na 
masalio ya Aram, kama utukufu wa waana 
wa Israeli watakuwa, amesema Yahuwa wa 
majeshi. | 
4. Itakuwa siku ile utapunguka utukufu wa 
Israeli, na unono wa mwili wake utakonda. 
9 Itakuwa, kama mvuna akikusanya mavuno, 
na mkono wake wakata masuke, itakuwa 
kama akusanyaye masuke boondeni mwa 
6 Refaim. Zitaachwa ndani yake za kumali- 
za, kama kupigwa mzetuni, matunda mawi- 
Al 


~ 
(Ñ 


Go G 


.. 


7 


ISAYA XVII. 


li matatu katika kilele, manne matano kati- 
ka matawi yaliyozaa sana, amesema Yahuwa, 
Muuugu wa Israeli. 

Siku ile tatu atamwangalia aliyemfanya, 


_ 8 na macho yake yatamtazamia Mtakatifu wa 


Israeli. Wala hataangalia mathbahu kazi 
za mikono yake yeye, wala hatatazamia zi- 
lizofanyika na vidole vyake ashera na ha- 
mmani. Siku ile miji yake iliyo ya nguvu 
itakuwa kama mwitu na milima waliyoiacha 


mbele ya waana wa Israeli, itakuwa uharibu. 


10 


11 


12 


13 


Kwani umemsahau Muungu wa wokovu 
wako, wala hukumkumbuka mwamba wa 
nguvu zako. Kwa hiyo utapanda mbegu za 
kupendeza, na miche ya ugani utatia. Kwa 
siku utachipusha ulionpanda, na assubuhi 
utafanya mbegu zako zimee, changu cha 
mavuno siku ya kurithi na ya huzuni iliyo 
nzito. 

Ole wao makutano ya watu wengi, kama 
uvumi wa bahari wavuma, na sauti ya maji 
yaliyo hodari italia. Watu kama sauti ya 
maji mengi watalia. Atawapigia kelele, 


watakimbia mbali, na kufukuzwa kama ma- 


Go G 


42 


Sra 
Ñ 


ISAYA XVIII. 


kapi milimani mbele ya upepo, na kama ki- 
viringo mbele ya taabu, mbele ya assubuhi 
hako. Ndiyo sehemu yao watutekao na ba- 
hati yao watunyang’anyao. 

“XVIII. Ole wa inchi kivuli cha mabawa, iliyo 

2 ng'ambo ya mito ya Kushi. Ipelekayo wa- 
jumbe kwa bahari katika vyombo vya ma- 
nyasi juu ya maji. Nendeni wajumbe we- 
pesi, kwa taifa lililovutwa na lililochunika, 

kwa watu wa hofu, tangu kuwa na tena, 
taifa la kupima na kupima, ħa kukanyaga, 
inchi yao mito imeiharibu. 

8 Enyi wakaao ulimwengu wote, na wake- 
tio katika inchi, kwa kuinuliwa bandera 
milimani mtaona, na kupigwa baragumu 

4 mtasikia. Kwani ndilo niambialo Yahuwa, 
nitastarehe, nitafikiri mahali pangu kama 
hari ya kutakata juu ya mwanga, kama wi- 
ngu la umande katika hari ya mavuno. 

5 Kwani mbele ya mavuno, ilipopea mbegu, 
na zabibu changa yaiva katika maua, ata- 
kata vitanzi kwa miundo, ataondoa matawi, 

6 atakatia mbali. Zitaachwa pamoja kwa 
ndege za milimani na nyama za inchi, na 

43 


(Go gle 


ISAYA XIX. 


ndege zitakaa juu yao. wakati wa hari, na 
nyama zote za inchi zitakaa juu yao wa- 
7 kati wa baridi. Wakati ule utaletewa za- 
wadi Yahuwa wa majeshi na watu waliovu- 
twa na waliochunika, na kwa watu wa hofu 
tangu kuwa na tena, taifa Ja kupima na 
kupima na kukanyaga, inchi yao mito ime- 
iharibn, hatta mahali pa jina la Yuhuwa wa 
majeshi, mlima Sayuni. | 
XIX. Mzigo wa Misri. Yahuwa amepanda 
jua ya wingu jepesi, ataingia Misri, sana- 
mu za Misri zitatikisika mbele yake, na 
moyo wa Misri utayeyuka ndani yake. 
2 Nitachanganya Mmisri na Mmisri, watapi- 
gana mtu na nduguye, na mtu na mwenza- 
3 ke, mji na mji, ufalme na ufalme. Itazimia 
roho ya Misri ndani yake, na shauri lake 
nitalimeza, naye atafutaye kwa sanamu, na 
kwa waganga, nao wenyi pepo, na wacha- 
4 wi. Nitafunga Misri mkononi mwa bwana 
mgumu, na mfalme hodari atawatawala, 
5 amesema Bwana Yahuwa wa majeshi. Na 
maji yatapunguka katika bahari, na mto 
6 utakauka, utapotea. Nao watageuzia mba- 
CA 3 


ISAYA XIX. 


li mito, na vijito vya kulinda miji vitapu- 
nguzwa, vitakauka, manyasi na makangaja 
7 yatunyauka. Yameayo mtoni, pakutokea 
mto, na yote yaliyopandwa mtoni yatakau- 
8 ka, yatapotezwa hatta hapana. Nao wavu- 
vi watalia, nao wote waliotupa doana kati- 
ka vijito watahuzunika, nao walionyosha jae 
9 rifa juu ya maji watazimia. Nao tena wa- 
tatiwa hamu wafanyao kitani kilicho safi, 

10 na wafumao nyavu. Watavunjika tangu 
asili wote wafanyao kufunga maziwa kwa 
samaki. 

.11 Nao wapumbafu wakau wa Zoani, wenyi 
shauri wa hekima wa Farao. Shauri lime- 
pumbazika. Mwambiaje Farao, Mwana wa 

wenyi hekima mimi, mwana: wa wafalme 

12 wazamani? Wako wapi sasa wenyi heki- 
ma wako? Wakuonye sasa, wajue alivyo- 
kusudia Yahuwa wa majeshi juu ya Misri. 

13 Wamepumbazika wakuu wa Zoani, wameda- 
nganyika wakuu wa Nof, wamekosesha Mi- 
14 sri walio pembe za makavila yake. Yahuwa 
ametia robo ya upoteo ndani yake, wame- 
kosesha Misri katika kazi yake yote, kama. 

45 


Go gle 


ISAYA YIX. 


15 mlevi hukosa akitapika. Wala haitakuwa 
kazi kwa Misri, ifanyike na kitwa ao mkia, 
16 tawi ao nyasi. Siku ile itakuwa Misri ka- 
ma waanaake, itatetemeka itaogopa mbele 
ya kutikisika mkono wa Yahuwa wa maje- 
17 shi autikisao juu yake. Itakuwa inchi ya 
Yuda hofu kwa Misri, killa anenaye atai- 
ngiwa na woga, mbele ya kusudi la Yahuwa 

wa majeshi alilokusudia juu yake. 
18 Siku ile itakuwa miji mitano katika inchi 
ya Misri, inenayo maneno ya Kanaan, iapa- 
” yo kwa Yahuwa wa majeshi, mji wa uhari- 
19 bifu utaitwa mmoja. Siku ile itakuwa 
mathbahu kwa Yahuwa kati ya inchi ya 
Misri, na nguzo mpakani mwake kwa Ya- 
20 huwa. Itakuwa kwa ishara na kwa shahi- 
di kwa Yahuwa wa majeshi katika inchi ya 
Misri, kwani watamwitia Yahuwa mbele 
yao waoneao, naye atawaletea mwokozi, na 
21 mashuhuri, atakayewaponya. Atajulika 
Yahuwa katika Misri, na Wamisri watam- 
jua Yahuwa siku ile, watafanya thabihu, na 
sadaka, wataweka nathiri kwa Yahuwa wa- ' 
22 taiondoa. Atapiga Yahuwa Misri akipiga 

46 


Go gl 


Sa 
E 


ISAYA XX. 


na akiponya, nao watarudi kwa Yahuwa, 
ataombewa nao, atawaponya. 

23 Siku ile itakuwa njia katika Misri kwe- 
nda Ashur, na Ashur ataingia katika Misri, — 
na Misri katika Ashur, wakitumika Wami- 

24 sri na Ashur. Siku ile itakuwa Israeli ya 
tatu na Misri na Ashur, mbaraka kati ya 

29 inchi, aliyoibariki Yahuwa wa majeshi aki- 
nena, Wamebarikiwa watu wangu Wamisri, 
na kazi ya mikono yangu Asan na urithi 
wangu Israeli. 

XX. Mwaka wa kuja Tartan kwa Ashdod, 
akimpeleka Sargon mfalme wa Ashur, aka- 

2 pigana na Ashdod, akaitwaa. Wakati ule 
akanena Yahuwa kwa mkono wa Isaya wa 
Amoz, akinena, Nenda, kafungue sako ka- 
tika kiunoni mwako, na viatu ufungue ka- 
tika mguuni mwako, nikateuda nikaenda 

3 mtupu na mguu wazi. Akanena Yahuwa, 
Kama amekwevda mtumwa wangu Isaya 
mtupu, pasipo viatu, kwa miaka mitatu isha- 
ya na ajabu juu ya Misri, na juu ya Kushi, 

4 Hivyo mfalme wa Ashur ataleta wafungwa 

` Wamisri, na kuhamishwa Kushi, vijana na 
47 


(Go gle 


ISAYA XX. 


wazee, watupu na pasipo viatu, hatta mata- 

5 ko matupu kwa utupu wa Misri. Watafa- 
thaika, wataona haya kwa Kushi walioita- 

6 zamia na Misri utukufu wao. Atanena a- 
kaayo katika kisiwa hiki siku ile, Hivi ndi 
vyo tulivyotazamia, tulikokimbia kwa msa- 
ada tuokoke mbele ya mfalme wa Ashur, 
ginsi gani tuvuke sisi? 
XXI. Msigo wa unyika wa bahari. Kama 
tufanu zipitavyo kusini, ndivyo uaja katika 

2 unyika, katika inchi ya hofu. Matokeo 
magumu yamehubiriwa “kwangu; mjanja 
hufanyiza ujanja, na mharibu huharibu. 
Panda, Ee Elam: zunguka mji Ee Umedi; 

8 kilio chake chote nimekikomesha. Kwani 
viuno vyangu vimejaa kuuma, uchunga u- 
menishika kama uchungu wa mwanamke 
azaaye: naliinamishwa kwa kuusikia, na- 

4 lishangaa kwa kuuona. Moyo wangu uka- 
shtuka, hofu iliniogofisha, usiku wa furaha 

5 yangu amenigeuzia kuwa woga. Tandi- 
ka meza, kesha katika mnara wa kuke- 
shea, ule, unywe: ondokeni enyi waknu, 

6 tieni mafuta katika ngao. Kwani hayo 

48 


Go gle 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


[ISAYA XXI 


ndiyo aliyoniambia Bwana, Nenda weka 
mlinzi, akiona aonyeshe. 

Akaona gari, wawili wapandao frasi, gari 
la punda, gari la ngamia. Akaangalia kwa 
kuangalia, kuangalia sana. Akalia, Simba. 
Juu ya malindo, Bwana wangu, mimi kusi- 
mama dayima mchana, na juu ya kuvisia 
kwangu nakaa usiku kucha. Angalia, laja 
gari la watu, wawili wapandao frasi. 

Akajibu, akanena, Imeanguka, imeangu- 
ka Babeli, na sanamu zote za miungu yao 
ameivunja hatta inchi. Kufikicha kwangu, 
na uzao wa sakafu yangu, niliyoyasikia kwa 
Yahuwa wa majeshi Muungu wa Israeli ni- 
mewahubiria ninyi. 

Mzigo wa Duma. Kunililia katika Sair, 
Mlinzi nini ya usiku, nini ya usiku? Aka- 
nena mlinzi, Assubuhi yaja, na tena usiku, 
ukiuliza ulize, ukirudi uje. | 

Mzigo wa Arabuni. Katika mwitu wa 
Arabuni mtakaa, misafara ya Dedanim. 

Akifika mwenyi kiu yaje maji, wakaao 
inchi ya Tema na chakula chake wamta- 
ngulie akimbiaye. Kwani mbele ya upa- 

49 


Go gle 


ISAYA XXII. 


nga wamekimbia, mbele ya upanga uliofu- 
twa, na mbele ya upindi uliopindwa, na 
mbele ya uzito wa vita. 
16 Kwani alivyoniambia Bwana, Bado mwa- 
ka, kwa miaka yake mwenyi mshahara, 
17 utaliwa utukufu wote wa Kedar. Na walio- 
salia hesabu ya upindi, walio hodari, waana 
wa Kedar watapunguka, kwani Yahuwa 
Muungu wa Israeli amenena. 
KATI. Mzigo wa boonde la kuona. Una nini 
2 sasa, kwani mmepanda wote darini? U- 
mejaa uthia, mji uliochafuka, mji wa fura- 
ha, waliouawa kwako hawakuuawa kwa 
3 upanga, wala hawakufa vitani. Wote wa- 
kuu wako wamekimbia pamoja, kwa upindi 
wamefungwa. Wote walioonekana kwako 
wamefungwa pamoja, wamekimbia mbali. 
4 Kwahiyo nalisema, Angalieni mimi ni- 
tajifanya mchungu kwa kulia, msifanye 
hima kunituliza juu ya uharibifu wa binti 
5 wa watu wangu. Kwani siku ya kuponda, 
na kukanyaga, na kutatanika, kwa Bwana 
Yahuwa wa majeshi katika boonde la kuo- 
na, ya kutoboa ukuta na kulia kwa mlima. 
50 


Go gle 


6 


~J 


© 


10 


ji 
p= 


þad 
bo 


13 


14 


ISAYA XXII. 


Elam wakachukua podo na magari ya 
watu, wapandao frasi, na Kir wakafunua 
ngao. Ikawa uteule wa maboonde yako 
umejaa magari, na wapandao frasi kupanga 
wamejipanga mlangoni. 

Akafunua kufunika Yuda, ukatazama si- 
ku ile selaha za nyumba ya mwitu. Mka- 
ona mavunjiko ya nyumba ya Daud, kwani 
yamezidi, mkakusanya maji ya birika la 
chini, mkahasibu nyumba za Yerusalemi, 
mkaharibu nyumba kwa kazi ya ukuta. 
Mkafanya mahali kati ya kuta mbili kwa 
maji ya birika la kale, wala hamkumwa.- 
ngalia aliyelifanya, wala hamkumtazama ali- 
yelifanyiza zamani. 

Akaita Bwana Yahuwa wa majeshi siku 
ile kwa kulia, na kuomboleza, na kufanya 
kitwa kiwazi, na kuvaa sako. Illa iko fu- 
raha na kucheka, kuchinja ng'ombe, na 
kuchinja kondoo, kula nyama na kunywa 
mvinyo, kula na kunywa kwani kesho tuta- 
kufa. 

Nikafunuliwa sikioni na Yahuwa wa ma- 
jeshi, hautatakasika uovu huu kwenu msipo- 

51 


Go gle 


ISAYA XXII. 


kufa, amesema Bwana Yahuwa wa majeshi. 
15 Akanena Bwana Yahuwa wa majeshi, 
Nenda ingie kwa yule mtunza hazina Sheb- 
16 na aliye juu ya nyumba. Una nini hapa, 
nani wako hapa, kwani umejichongea hapa 
kaburi, kujichongea kaburi, ukifanya ma- 
17 sikani katika mwamba? Naye Yahuwa 
kuchukua atakuchukua kabisa, na kuficha 
18 atakuficha. Katupa atakutupatupa, kama 
mpila katika inchi ya nafasi nyingi, huko 
utakufa, na huko magari ya utukufu wako, 
19 aibu ya nyumba ya bwana wako. Nitakuo- 
ndoa katika mahali pako, na katika hali 
yako atakuangusha. 
20 Itakuwa siku ile, nitamwita Eliyakim wa 
21 Hilkiya, nitamvika kwa vazi lako na kwa 
mshipi wako nitamtia nguvu, uwezo wako 
nitampa mkononi mwake, atakuwa baba 
wa akaaye Yerusalemi na nyumba ya Yuda. 
Nitaweka ufunguo wa nyumba ya Daud juu 
ya bega lake, atafungua wala hapana afu- 
ngaye, atafunga wala hapana afunguaye. 


to 
bo 


23 Nitamkaza kama msomari mahali imara, 
naye atakuwa kiti cha utukufu kwa nyumba 

KI 

da 


Go gl e 


ISAYA XXIII. 


24 ya baba wake. Wataangisha juu yake utu- 
kufu wote wa nyumba ya baba wake, uzao na 
uzidi, killa chombo kidogo, tangu vyombo 
vya vikombe hatta vyombo vya makopo. 

25 Siku ile, amesema Yahuwa wa majeshi, 
utaondolewa msomari uliokazwa mahali 
imara, utakatika, utaanguka, utakatika ulio 
juu yake, kwani Yahuwa amenena. 

XXIII. .Mzigo wa Turo. Pigeni yowe, meri- 
kebu za Tarshishi, kwani imeharibika, ha- 
pana nyumba, hapana kuingia, katika inchi 

2 ya Kitim wamefunuliwa. Nyamazeni wa- 
kaao kisiwani, wasafiri wa Zidoni wakipita 

3 bahari waliokujaza. Katika maji mengi 
uzao wa Sihor, mavuno ya mito pato lake, 
ndiye soko la mataifa. 

4 Uone haya, Ee Zidoni, kwani bahari 
nguvu ya bahari imenena, Sikufanya utu- 
ngu wala sikuzaa, wala sikulea vijana wala 
waanawali. 

5 Kama habari za Misri, wataona uchungu 

6 wakisikia ya Turo. Piteni hatta Tarshishi, 

7 pigeni yowe mkaao kisiwani. Ndiyo hiyo 
furaha yenu, tangu siku za zamani za kale, 

53 


(Go gle 


ISAYA XXIII. 


8 miguu yake itamleta mbali kusafiri. Nani 
aliyefanya shauri hu juu ya Turo utiaye taji, 


wafanyi biashara wake wakau, matajiri wa- 


ge) 


ke wenyi jina katika inchi. Yahuwa wa 
majeshi amefanya shauri hii, atie aibu ka- 
tika kiburi chote, aangamize wote wenyi 
jina katika inchi. 
10  Upite inchi yako kama mto, Binti Tara- 
11 shishi, hapana tena kvjiiunga. Alinyosha 
mkono wakejun ya bahariakazitia hofu falu- 
me, Yahuwa akaamuru jun va tajiri, kupo- 
12 teza nguvu zake, akanena, Usizidi kufura- 
hi, kijana aliyeonewa, binti Zidoni, ondoke 
Kitim, upite hatta huko huna kustarehe. 
13 Iko mchi ya Wakasidi, watu hawa ha- 
wakuwa, Ashur akaifanya kwa wale walio- 
kaa jangwani, wakaweka minara yake, wa- 
kainua majumba yake, akaifanya uharibifu. 
14 Pigeni yowe, enyi merikebu za Tarashi- 
15 sh, kwani nguvu zenu zimeharibika. Ita- 
kuwa siku ile, Turo itasahauliwa miaka sa- ; 
bwini kwa siku za mfalme mmoja. Hatta 
mwisho wa miaka sabwini Turo itakuwa 
16 kama kahaba aimbaye. Twae kinubi, uzu- 
54 


Google 


17 


ISAYA XXIV. 


nguke mji, Ee kahaba uliyesahauliwa, upi- 
ge vizuri, uzidishe nyimbo, upate kaku- 
mbukwa. 

Itakuwa mwisho wa miaka sabuini Ya- 
huwa atajia Turo, utarudi kwa biashara 
yake, utafanya asharati na wafalme wote 


18 wa ulimwengu juu ya uso wa mchi. Na 


biashara yake na ijara yake itakuwa uta- 
katifu kwa Yahuwa. Haitafichwa wala 
haitawekwa, kwani kwao wakaao mbele ya 
Yahuwa itakuwa biashara yake, kwa kula 
hatta kushiba, na kwa mafuniko ya kale. 


XXIV. Angalia, Yahuwa aifanya inchi tupu, 


2 


aifanya jangwa, apindua uso wake, awata- 
wanya wakaao humo. Itakuwa kama watu 
hivi mkohani, kama bwana hivi mtumwa, 
kama mjakazi hivi bibi wake, kama anunu- 


aye hivi aknzaye, kama akopeshaye hivi a- 


kopaye, kama atwaaye amana, hivi aweka- 
ye amana. 

Kufanyika tupu, inchi itafanyika tupu, 
kuharibika itaharibika, kwani Yahuwa ame- 
nena neno hili. Imezimia, imeyeyuka inchi, 
umethoofika umevivia ulimwengu, wame- 


59 


Go gle 


4, 


© 


12 


13 


14 


ISAYA XXIV. 


thoofika watu wa inchi walio wakuu. Inchi 
tena imedanganya chini ya wakaao, kwani 
wamezikosa sheria, wamebadili haki, wa- 
mevunja agano la milele. 

Kwa hiyo laana limeila inchi, wamea- 
ngamia wakaao humo, kwa hiyo wameliwa 
na moto wakaao inchi, watasalia watu wa- 
chache. Umezimia mvinyo mpya, ume- 
thoofika mzabibu, wamengua wote wenyi 
moyo wa furaha. Imekoma shangwi la 
ngoma, imekwisha sauti yao wafurahio, 
imekoma shangwi la kinubi. Kwa nyimbo 
hawanywi mvinyo, kichungu kileo kwao 
wanywao. Umepondeka mji wa ubatili, 
imefungwa killa nyumba katika kuingia. 
Kulia kwa mvinyo njiani, imetiwa giza 
furaha yote, limekwenda zake shangwi la 
inchi. Imekaa mjini ukiwa na uharibifu 
umeuvunja mlango. | 

Kwani bivi itakuwa ndani ya inchi, kati 
ya watu, kama kupigwa mzetuni, kama za- 
bibu walipokwisha kuchuma. Hawa wata- 
paliza sauti yao, watapiga kigelegele kwa. 
ukuu wa Yahuwa, wataita katika bahari. 

56 


(Go gle 


ISAYA XXIV. 


15 Kwa hiyo maboondeni mtukuzeni Yahuwa, 
katika visiwa vya bahari jina la Yahuwa 

16 Muungu wa Israeli. Katika upande ya 
inchi tumesikia uimbo, utukufu kwa mta- 
katifu. Nikanena, hasara yangu, hasara 
yangu, ole wangu, waliodanganya wame- 
danganya, kudanganya wadanganyao wa- 
medanganya. 

17 Hofu, na shimo, na mtego juu yako, He 

18 ukaaye inchi. Itakuwa akimbiaye sauti ya 
hofu, ataanguka shimoni, apandaye katika 
kati ya shimo, atanaswa na mtego, kwani 
madirisha ya juu yamekuwa wazi, zitate- 

19 meka zilizo chini ya inchi. Kuvunjikavu- 
njika imevunjika inchi, kutawanyika ime- 
tawanyika inchi, kutikisika imetikisikati- 

20 kisika inchi. Kulewa imelewa inchi kama 
mlevi, itahamishwa kama kibanda, zito juu 
yake kosa lake, itaanguka, haitapata kuo- 
ndoka. 

21 Itakuwa siku ile atakuja Yahuwa juu ya 
jeshi lao wa juu walio juu, na juu ya wafal- 

22 me wadunia walio duniani. Watakusanyi- 
ka kwa kukusanyika waliofungwa katika 

57 


(Go gle 


23 


ISAYA XXV. 


shimo, watafungwa katika pa kufungwa, 
katika siku zilizo nyingi watajiliwa. 

Utageuka mwezi, litatahayirika jua, kwa- 
ni amemiliki Yahuwa wa majeshi katika 
mlima Sayuni, na katika Yerusalemi, na 
mbele ya wazee wake kwa utukutu. 


XXV. Yahuwa Muungu wangu ndiwe, nitaku- 


co 


9 


6 


tukuza, nitakuungama jina lako, kwani u- 
metenda ajabu, mashauri ya zamani, kweli, 
amini. Kwani umefznya mji kuwa chungu, 
mji mwenyi boma maanguko, jumba la wa- 
geni katika mji, milele usijengwe. 

Kwa hiyo watakutukuza watu wa nguvu, 
mji wa mataifa wa hofu watakuogopa. Kwa- 
ni ulikuwa nguvu wake thaifu, nguvu yake 
fukara katika shidda yake, kuhifathi katika 
tufanu, kivuli katika hari, kwani kuruma 
kwao hofu kama tufanu ukutani. Kama 
hari pakavuni sauti ya wageni utaishusha, 
hari kwa kivuli cha wingu, tawi lao la hofu 
itashushwa. 

Atafanya Yahuwa wa majeshi, kwa watu 
wote katika mlima huu, karamu ya mano- 
no, karamu ya mvinyo mzito, manono ya 


58 


Go gle 


ISAYA XXVI. 


rnabongo, mvinyo mzito ulio safi. 

7 Ataharibu katika mlima huu uso wa ki- 
funiko cha kufunika watu wote na pazia la 

8 kusetiri juu ya mataifa yote. Ataharibu 
kufa katta milele, atafuta Bwana Yahuwa 
machozi juu ya nyuso zote, aibu ya watu 
wake ataiondoa katika inchi yote, kwani Ya- 
huwa amenena. 

9 Na kunena siku ile, Huyu Muungu wetu 
ndiye tuliyemngoja, atatuokoa, ndiye Ya- 
huwa tuliyemngoja, tutapendezwa tutafura- 
hiwa kwa wokovu wake. 

10 Kwani utakaa mkono wa Yahuwa katika 
mlima huu, watakanyagwa Moabi chini ya- 
ke; kama kukanyagwa majani katika jaa. 


l 


pæ 


Atanyosha mikono yake kati yake kama a- 
nyoshavyo aogoleaye aogolee, atanenyeke- 
za kuinuka kwake kwa maoteo ya mikono 
12 yake. Na boma la juu la kuta zake ataina- 
misha, atashusha, ataleta chini hatta mavu- 
mbini. 
XXVI. Siku ile utaimbwa uimbo huu katika 
mchi ya Yuda. Mji wa nguvu kwetu, wo- 
2 kovu atatia kwa kuta na maboma. Funu- 
99 


Go gle 


ISAYA XXVI. 


eni milango waingie taifa la haki, lishikalo 

3 maamini. Mwenyi nia imara utamlinda sa- 
lamu salamu, kwani ndiwe amwaminiye. 

4  Mwaminini Yahuwa hatta milele, kwani 
kwa Yah Yahuwa mwamba wa milele. 

5 Kwani atainamisha wakaao juu, mji ulioi- 
nuka ataushusha, ataushusha hatta inchi, a- 

6 takisha hatta mavumbini. Umekanya- 
gwa na mguu, miguu wake fukara, hatua 
zao wanyonge. 

7 Njia yake mwenyi haki ni adili, kwa adili 

8 aendavyo mwenyi haki atavipima. Na nji- 
ani mwa hukumu zako, Yahuwa, tumeku- 
ngoja. Kwa jina lako na kukukumbuka 
ni tamaa ya roho yetu. . 

9 Kwa nafusi yangu nimekutamani usiku, 
kwa roho yangu assubuhi nakutafuta, kwa- 

' ni hukumu zako zilipo katika inchi wali- 
mwengu watajifunza haki. 

I0 Mbaya akipendelewa hatajifunza haki, 
katika inchi ya wema atatenda vibaya, wa- 
11 la hataona ukuu wa Yahuwa. Yahuwa u- 
meinuka mkono wako, hawataona? Wata- 
ona, watatahayarika kwa hasidi kwa watu 
60 


(Go gle 


ISAYA XXVI. 


wako, hatta na moto adui zako wataliwa. 

12  Yahuwa, utafanya amani kwetu, kwani na 

13 matendo yetu yote umeyatenda kwetu. Ya- 
huwa Muungu wetu, bwana wasio wewe 
wametumiliki, kwa wewe peke yako tuta- 

14 kumbuka jina lako. Wamekufa hawatai- 
shi, wafu, hawafufuki, kwani umewajia, u- 
mewafutia mbali, umepoteza kuwakumbuka 
kwote. 

15 Umelizidisha taifa, Yahuwa, umelizidisha 
taifa, umejitukuza, umefarikisha hatta mwi- 
sho wa inchi. 

16 Yahuwa katika shidda wamekujia, wali- 
kutolea neno la siri, kurudi kwako kwao. 

17 Kama azaaye wakati wa kuzàa ukikaribia 
huona utungu, aliavyo katika utungu wake, 

18 hivi tulikuwa mbele yake Yahuwa. Tu- 
mekuwa na mimba, tumeona uchungu, tu- 
mezaa kama upepo, wokovu haukufanyika 
katika inchi, wala hawakuanguka wakaao 
ulimwenguni. 

19 Wahayi waliokufa wako, na mayiti ya- 
ngu watafufuka. Ondokeni, imbeni, mka- 
ao mavumbini, kwani umande wa vijiti, 

6l 


(Go gle 


20 


21 


ISAYA XXVII. 


umande wako, na inchi atawatupa wafu. 
Haya, watu wangu, ingie katika ndani 
kwako, ufunge mlango wako juu yako. 
Ujifiche kama kidogo cha wakati, hatta 
ipitapo hasira. Kwani yuko Yahuwa aki- 
toka katika mahali pake, awajie wakaao 
inchi juu ya ubaya, inchi itaonyesha damu 
zake, wala haitafunika tena walionawa kwa- 


ke. 


XXVII. Siku ile atakuja Yahuwa kwa upa- 


2 


3 


4 


5 


6 


nga wake mzito, na mkubwa, na hodari, 
juu ya Lewiathani, nyoka apenyaye, na juu 
ya Lewiathani, nyoka aliyepotoka, atamua 
nyamgumi aliye baharini. Siku ile miza- 
bibu ya mvinyo mwekundu, umwimbie. 
Mimi Yahuwa nailinda, killa wakati naitia 
maji, kitu kisije juu yake, mchana na usiku 
nitailinda. Hasira hapana kwangu, nani 
atakayepanga juu yangu mbigili na miiba, 
ningekwenda vitani jun yao, nitaiteketeza 
pamoja. Ao anishike nguvu zangu afanye 
amani nami, amani ataifanya nami. 
Atawafanyia shina watokao Yakobo, Isra- 
eli atasitawi, atatoa mafundo ya maua, wa- 
62 


Go gle 


7 


8 


9 


10 


J 


josi 


12 


ISAYA XXVII. 


tajaza uso wa ulimwengu kwa mazao. 

Amempiga kwa pigo lao waliompiga, ao 
kwa kuuawa kwao waliomua ameuawa ? 
Kwa kiasi ikitoka utaihukumu, azuia upepo 
wake mbali siku ya matlai. 

Hivi kwa hiyo utastirika uovu wa Yakob, 
na hiyo uzao wote wa kumwondolea thambi 
yake, kuweka mawe yote ya mathbahu, 
kama mawe ya chokaa yaliyopondwa, ha- 
yatasimama maashera wala sanamu za jua. 

Kwani mji mwenyi boma peke yake, ma- 


kao yaliyoachwa yaliyotupwa kama jangwa, 


huko hula ndama, na huko atalala, atakula 
matawi yake. Matanzi yake yakikauka 
yatavunjiwa mbali, waanaake wakija waki- 
yatia motoni, kwani si watu wenyi akili ha- 
wa. Kwa biyo aliyewafanya hatawahuru- 
mia, aliyewaumba hatawarehemu. Itakuwa 
siku ile, Yahuwa atang’utia mbali katika 
mahali pa mto wa maji hatta wadi wa Misri, 
nanyi mtakusanyika, mmoja mmoja, Ee 
waana wa Israeli. 


13 Itakuwa sike ile litapigwa paanda kuu, 


watakuja waliopotea katika inchi ya Ashur, 
63 


Go gle 


ISAYA XXVIII, 


nao waliofukuzwa katika inchi ya Misri, 
watamwinamia Yahuwa katika mlima wa 
utakatifu katika Yerusalemi. 

XXVIII. Ole taji ya kiburi kwa walevi wa 
Efraim, na ua likaukalo uzuri wa fahari ya- 
ke, iliyo kitwani mwa maboonde ya vinono, 

2 iliyoharibika na mvinyo. Naye yuko kwa 
Yehuwa aliye hodari, mwenyi nguvu, kama 
kumwagika mvua ya mawe, tufano la kuvu- 
nja, kama gharika la maji yafurikayo mno, 

3 akatupa chini kwa mkono. Kwa miguu 
watakanyagwa, taji ya kiburi, walevi wa 

4 Efraim. Itakuwa, ua likaukalo uzuri wa 
fahari yake, aliye juu kitwani' mwa ma- 
boonde ya vinono, kama pevu la kwanza 
mbele ya wakati wa hari, akiona aonaye 
hatta mkononi mwake humeza. 

5 Siku ile atakuwa Yahuwa wa majeshi 
kwa taji la uzuri, na kilemba cha fahari, 

6 kwao waliosalia wa watu wake. Na kwa 
roho ya hukumu kwake akaaye kwa huku- 
mu, na kwa nguvu kwao wageuzao vita ka- 
tika mlangoni. 

7 Nao tena wamekosa kwa mvinyo, na kwa, 

64 


Go gle 


1 


11 


ji 


13 


ens a 


8 


0 


2 


Or 


Go gle 


ISAYA XXVIII. 


kileo wamepotea, mkohani na nabii wame- 
kosa kwa kileo, wamezama kwa mvinyo, 
wamepotea kwa kileo, wamekosa katika 
njozi, wamej ikwaa katika hukumu. Kwani 
meza zote zimejaa matapiko, uchafu, hapa- 
na mahali. 

Nani atakayemfunza maarifa, nani ata- 
kayemfahamisha asikiayo, wakomao katika 
maziwa, walioacha matiti? Kwani amri kwa 
amri, amri kwa amri, mstari kwa mstari, 
mstari kwa mstari, kidogo huko na kidogo 
huko. Kwani kwa midomo ya kigugumizi, 
na kwa ulimi mgeni atasema na watu hawa. 
Walioambiwa naye, Raha hii, mpe raha ali- 
yechoka, na hii kupumzika, wala hawakupe- 
nda kusikia. Itakuwa kwao, neno la Ya- 
huwa, amri kwa amri, amri kwa atori, mstari 
kwa mstari, kidogo huko, kidogo huko, wa- 
ende, waanguke nyuma, wapondeke, wana- 
swe watwaliwe. _ 

Kwa hiyo sikieni neno la Yahuwa, watu 

wa thihaka, wakuu wa watu hawa, walio 

katika Yerusalemi. Kwani mmenena, Tu- 

mepatana na kufa, na kaburi tumeagana, 
65 


16 


17 


18 


19 


20 


2 


lo 


1 


ISAYA XXVIII. 


pigo la gharika likipita halitafika kwetu, 
kwani tumeweka katika uwongo taraja yetu, 
na katika udanganifu tumestirika. 

Kwa hiyo ndivyo anenavyo Bwana Yahu- 
wa, Ndimi niwekaye katika Sayuni jiwe, 
jiwe la jaribu, pembe ya thamani, msinji wa 
msinji, aaminiye asifanye hima. Nitaweka 
na hukumu ya kamba, na haki ya timazi, 
mvua ya mawe itapindua taraja ya uwongo, 
na setiri litafunikizwa na maji. Litabatili- 
ka patano lena na kufa, wala agano lenu 


‘na kaburi halitasimama, pigo la gharika li- 


kipita, mtakuwa kukanyagwa nalo. Ta- 
ngu kupita litawatwaa, kwani assubuhi as- 
subuhi litapita, mchana na usiku, itakuwa 
kutaharuki tu, kupata kuisikia. Kwani ki- 
fupi kitanda asijinyoshe, na kifuniko che- 
mbamba asijikunjie. 

Kwani kama katika mlima Perazim ata- 
ondoka Yahuwa, kama katika boonde la Gi- 
beon ataona hasira, atende tendo lake, te- 
ndo lake la ajabu, afanye kufanya kwake, 
kufanya kwa mwujiza. Wala tena msithi- 
haki, illi msifanye hodari minyororo yenu, 

60 


Go gle 


28 


29 


ISAYA XXIX. 


kwani kumaliza, na kumekaiwa, nimesikia 
kwa Bwana Yahuwa wa majeshi juu ya in- 
chi yote. 

Pokeeni masikioni, sikieni sauti yangu, 
pulikeni mkasikie neno langu. Ndiyo mcha- 
na kutwa alima alimaye, kwa kupanda afu- 


5 nua, avunjavunja udongo wake. Alipote- 


ngeneza uso wake, hutawanya ketza, anyu- 
nyiza kamina, aweka ngano iliyo kuu, na 
shayiri mahali pake, na kusemeth mpakaui 
mwake. Huandika kwa hukumu, Muungu 
wake amfundishaye. Kwani ketza haipi- 
gwikwa gongo, wala kuzunguka gurudumu 
juu ya kamina, illa kwa fimbo hufikichwa 
ketza, na kamina kwa fito. La mkate hu- 
chubuka, kwani sikuzote hatalifikichafiki- 
cha, wala hataliponda kwa gurudumu la ga- 
ri lake, wala kwa frasi zake hatalichubua. 

Hatta haya yatoka katika kwa Yahuwa 
wa majeshi, amefanya shauri la ajabu, ame- 
fanya tendo bora. 


XXIX. Ole wa Ariel, simba wa Muungu, mji 


2 


alimokaa Daudi, ongezeni mwaka juu ya 
mwaka, waana kondoo wachinjwe. Nimefa- 


67 


Go gle 


Cr 


Go gle 


ISAYA XXIX. 


nya shidda kwa Ariel, itakuwa kuomboleza 
na kulia, itakuwa kwangu kama Ariel. Ni- 
tatua kuzunguka juu yako, nitakufunga kwa 
boma, nitafanya minara juu yako. Utaji- 
shusha, utanena katika inchi, na mavumbi- 
ni, neno lako litakuwa chini, itakuwa kama 
mwenyi pepo katika inchi sauti yako, na 
katika mavumbi neno lako litanong’onia. 
Itakuwa kama mavumbi madogo, wingi wa 
wageni wako, na kama makapi yapitayo 
wingi wao wenyi hofu, itakuwa marra gha- 
tula. 

Katika kwa Yahuwa wa majeshi utajili- 
wa kwa umeme, na ngurumo, na sauti kuu, 
kwa chamchela, na tufano, na ulimi wa mo- 
to uunguzao. 

Itakuwa kama ndoto ya usiku, wengi wa 
mataifa yote wakipigana na Ariel, na wote 
wapiganao nao, maboma yake, na wautiao 
shidda. Itakuwa kama aotaye na njaa, na- ` 
ye anakula, akiamka roho yake hana kitu, 
na kama aotaye na kiu, naye anakunywa, 
akiamka naye mchovu, na nafusi yake ata- 
mani, hivi utakuwa wingi wa mataifa yote 


03 


10 


11 


13 


14 


15 


ISAYA XXIX. 


wapiganao juu ya mlima Sayuni. 

'Jizuleni, taajabuni, mpige kelele mkalie, 
wamelewa illa si kwa mvinyo, wamewaya- 
waya illa si kwa kileo. Kwani Yahuwa 
amemimina juu yenu roho ya usingizi, ame- 
fumba macho yenu, manabii na wakuu wenu, 
waonao amewafunika. Itakuwa kwenu wa- 


Onayo yote kama maneno ya kitabu kilicho- 


tiwa muhuri, akipewa aliye na elimu, kune- 
na, Soma hiki, asema, siwezi, kwani kime- 
tiwa muhuri, akipewa kitaba asiye na eli- 
mu kunena, Soma hiki, asema, Sijai kita- 
bu. 

Akanena Yahuwa, Kwa sababu watu ha- 
wa wamenikaribia kwa kinwa, na kwa mi- 
domo wameniheshimia, na moyo wao mbali 
yangu, ikawa kwa hofu yao kwangu imefu- 
ndishwa amri ya watu. Kwa hiyo mimi 
nitazidi kwa miujiza kwa watu hawa, miu- 
jiza na ajabu, itapotea hekima yao wenyi 
hekima, na akili za wenyi akili hazitaoneka- 
na. 

Ole wao waendao chini sana wafiche kwa 


Yahuwa shauri yao, na katika giza kazi 
69 


Go gle 


23 


ISAYA XXIX. 


zao, wakisema, Nani atuonaye na atuju- 
aye? Mkipindua vitu, itafanana na udo- 
ngo wa mfinangi, kwani kazi imwambie a- 
liyeifanga, Hakunifanya? Na chombo ki- 
mwambie aliyekiumba, Hakufahamu ? 

Siyo tena muda mdogo na Lebanon ita- 


geuka kuwa Karmel, na Karmel itathaniwa 


mwitu? Watasikia siku ile viziwi maneno 
ya kitabu, na katika weusi na katika giza 
macho ya vipofu yataona. Watazidi wenyi 
upole kwa Yahuwa kufurahiwa, na masiki- 
ni wa watu, kwa Mtakatifu wa Israel: wata- 
pendezewa. 

Kwani atakoma wa hofu, na atatoweka 
mdənganya, watakatika wote walindao u- 
ovu, wamfanyia mtu akose kwa neno, na- 
ye arudiye mlangoni wamtegeao mitego, 
wageuzao haki kwa kitu kisichofaa. 

Kwa hiyo asemavyo Yahuwa kwa nyu- 
mba ya Yakobo, aliyemkomboa Ibrahimu, 
hatatahayarika Yakobo kwa haya, wala te- 
na uso wake usikose rangi yake. Kwani 
akiona watoto wake, kazi ya mikono yangu 
ndani yake, watatakasa jina langu, wata- 


10 


Go gle 


ISAYA XXX. 


mtakasa Mtakatifa wa Yakobo, na Muu- 
neu wa Israeli watamwogopa. Watajua 
busara waliokosa rohoni, na walionong’onla 
watajifunza elimu. 


XXX. Ole wa watoto waasi, amesema Yabuwa, 


IV 


wafanyao shauri, illa si kwa mimi, wafuni- 
kao funikizo illa si roho yangu, waongeze 
thambi kwa thambi. Waendao kushuka 
Misri, wala kinwa changu hawakuniuliza, 
wajifanye nguvu kwa nguvu za Farao, wa- 
hifathike na kivuli cha Misri. 

Itakuwa kwenu nguvu za Farao kwa aibu, 
na kuhifathika na kivuli cha Misri shutumu. 


4 Kwani walikuwa katika Zoan wakuu wake, 


na wajumbe wake wakafika Hanes. Wo- 
te wakaona haya kwa watu wasiowafaa, 
wala kuwa msaada, wala kuwafaa, illa kwa 
haya na kwa aibu. 

Mzigo wa nyama za kusini, katika inchi 
ya shidda, na taabu, simba kwao na mwana 
simba, nyoka na joka la moto lirukalo. 
Watachukua juu ya mabega ya punda ma- 
li zao na juu ya nyundu ya ngamia hasina 


7 zao, kwa watu wasiowafaa, Kwani Wamis- 


Go gle 


71 


10 


11 


12 


13 


14 


lo 


ISAYA XXX, 


ri burre na pasipo kufaa watasayidia. Kwa 
hiyo nimeita kwa haya, nguvu zao kukaa. 

Bassi ingie, andike juu ya meza kwao, 
na katika kitabu uweke, itakuwa hatta si- 
ku ya mwisho dayima hatta milele, ya kwa- 
mba watu waasi hawa, waana wa uwongo, 
waana wasiopenda kusikia sheria ya Yahu- 
wa. Wawaambiao waonao msione, na Wi- 
tazamao msitutazamie ya kweli, mtuambie 
mororo, mwone madanganifu. Tokeni ka- 
tika njia, mkose katika mapito, mkomeslie 
Mtakatifu wa Israeli katika mbele yetu. 

Kwa hiyo amenena Mtakatifu wa Israeli, 
Kwa sababu mmekataa neno hili, mmetara- 
ja kwa jeuri na upotoe, ukategemea juu yao. 
Kwa hiyo itakuwa kwenu ubaya huu kama 
ufa wa kuanguka, ukivimba katika ukuta 
mrefu, ghifula marra moja utakuja kuvu- 
njika kwake. Atauvunja kama chombo cha 
udongo, kuponda haachi, wala hakitaone- 
kana katika vipande vyake kigai cha kupa- 
sha moto katika kuungua, wala kuteka ma- 
ji katika kisimani. 

Kwani ndiyo asemayo Bwana Yahuwa, 

72 


Go gle 


ISAYA XXX, 


Mtakatifu wa Israeli, katika kustarehe na 
kutulia mtaokoka, katika kunyamaza na 
kutumaini zitakuwa nguvu zenu. Wala 
16 hamkukubali. Mkanena, Siyo, kwani juu ya 
frasi tutakimbia, kwa hiyo mtakimbia, na 
juu ya mwepesi tutapanda, kwa hiyo wepe- 
17 si wawafuata. Elfu moja mbele ya kuke- 
mea mmoja, mbele ya kukemea watano mta- 
kimbia, hatta mtakaa kama mlingote juu 
ya kilele cha mlima, na kama bandera kili- 
mani. | 
18 Kwa hiyo atangoja Yahuwa, awahurumie, 
na kwa hiyo atatukuka, awarehemu. Kwa- 
ni Muungu wa hukumu Yahuwa, heri wote 
19 wamngojao. Kwani watu wa Sayuni wata- 
kaa katika Yerusalemi, kulia hutalia, kure- 
hemu atakurehemu kwa sauti ya kilio cha- 
20 ko, akisikia atakujibu. Akiwapa Yahuwa 
chakula cha shidda na maji ya kuonewa, 
hataondolewa tena waalimu wako, na macho 
21 yako yatawaona waalimu wako. Masikio 
yako yatasikia neno nyuma yako, kunena, 
Hii njia, upite kwa hiyo, ukienda kwa kua- 
me, ao kwa kushoto. 
73 


Go gle 


Za 


23 


24 


tw 


O 


27 


ISAYA XXX. 


Mtatia unajisi funiko la sanamu za fetha 
zuko, na setiri la thamani la thahabu yako, 
utatupia mbali kama nguo za heth, utaia- 
mbia, Toka hapo. ‘Naye atatoa mvua ya 
mbegu zako, utakapopanda inchi, na cha- 
kula cha uzao wa mchi. Itakuwa unene, na 
nono, siku ile ng’ombe zenu watakula kati- 
ka malisho mapana. Na ng'ombe tena na 
waana punda, walimao inchi, watakula cha- 
kula safi, kilichopeperushwa kwa ungo na 
kwa pepeo. Na juu ya killa mlima mrefu, na 
juu ya killa kilima kilichoinuka, mito, mito 
ya maji, siku ya kuua wengi, iangukapo 
minara. Itakuwa nuru ya mwezi kama nuru 
ya jua, na nuru ya jua marra saba kama nu- 
ru ya siku saba, siku ya kuganga Yahuwa 
machubuko ya watu wake, na kuponya je- 
raha ya pigo lao. 

Liko jina la Yahuwa laja katika mbali, 
ikiwaka hasira yake, na uzito wa mzigo, 
midomo yake imejaa ghathabu na ulimi wa- 
ke kama moto uunguzao. Na roho yake 
kama mto ufurikuo hatta kati ya shingo 
itafika, kupepeta mataifa katika ungo wa 

4 


Go gle 


29 


30 


dl 


33 


ISAYA XXXI. 


ubatili, na hatamu ya kukosesha katika 
mataya ya watu. 

Mtakuwa na uimbo kama usiku wa ku- 
takasa idi, na furaha ya moyoni kama kwe- 
nda na filimbi kuingia kwa mlima wa Ya- 
huwa kwa mwamba wa Israeli. Atasikiza 


'Yanuwa uwezo wa sauti yake, na kushuka 


mkono wake, ghathabu ya hasira, na ulimi 
wa moto uwakao, kutawanya, na chamche- 
la, na mvua ya mawe. Kwani kwa sauti ya 
Yahuwa, atapondeka Ashur, apigaye na 
bakora. 'Na killa pahali lipitapo gongo le- 
nyi imara, aliloliweka Yahuwa juu yake, 
kwa ngoma, na kwa vinubi, na kwa vita za 
kutikisa atapigana naye. 

K wani intetengenezwa tangu zamani To- 
feti, nayo kwa mfalme imekuwa tayari, 
akaifanya kwenda chini, akapanua, tanuru 
lake moto na kuni tele, pumuzi ya Yahuwa 
kama mto wa kiberiti iwakao humo. 


XXXI. Ole wao washukao Misri kwa msaada, 


na juu ya frasi wategemea, wakataraja kwa 
magari, kwani mengi, na kwa wapandao 
frasi kwani hodari sana, wala hawakumwa- 
p w 
79 


Go gle 


ISAYA XXXI. 


ngalia Mtakatifu wa Isracli, wala Yahuwa 


ho 


hawakumtaka. Naye mwenyi hekima ata- 

leta mabaya, wala maneno yake hataondoa. 

Atasimama juu ya nyumba wa wabaa, na 

juu ya msaada wao watendao maovn. 

3 Nao Wamisri watu, wala si Muungu, na 
frasi zao nyama wala si roho. Na Yahuwa 
atainamisha mkono wake, naye msayidia 
atapotea, ataanguka aliyesayidiwa, na wote 
pamoja watakoma. 

4 Kwani ndivyo aniambiavyo Yahuwa, 
kama simba angurumavyo, na mwana si- 
mba juu ya mawindo yake, wakipiga kelele 
juu yake wengi wachunga, hakutiwa hofu 
kwa sauti zao, wala kwa uthia wao bakuji- 
thili, hivi atashuka Yahuwa wa majeshi 
apigane juu ya mlima Sayuni na juu ya 

5 kilima chake. Kama ndege zirukavyo, 
hivi atalinda Yahuwa wa majeshi juu ya 
Yerusalemi, kuhifathi na kuweka huru, 
kupita juu na kuokoa. 

6 Geukeni kwake waliyemwasi mno waana 

7 wa Israeli. Kwani siku ile atatupia mbali 

killa mtu mabatili ya fetha yake na mabatili 

76 


Go gle 


ISAYA XXXII. 


za thahabu yake, mliyojifanyia mikono ye- 

8 nu, thambi. Ataanguka Ashur kwa upa- 
nga sio wa mume, na upanga sio wa mtu 
utamla. Atakimbia mbele ya upanga, na 

9 vijana vyake watatoa kodi. Naye atapita 
kwa mwamba wake kwa hofu, na wakuu 
wake wataogopa kwa bandera, amesema 
Yahuwa mwenyi moto katika Sayuni, na 
tanuru yake katika Yerusalemi. 

XXXII. Yuko kwa haki atakayemiliki mfalme, 
2 na wakuu kwa hukumu watatawala. Ita- 

kuwa mtu kama kisetiri kwa upepo, na fi- 
cho kwa tufano, kama mito ya maji mahali 
pakavu, na kivuli cha mwamba mkubwa 
katika inchi ya kiu. 
3 Hayataona kiwi macho yao waonao, na 
4 masikio yao wasikiao yatasikiliza. Moyo 
wake mpesi mno utajua maarifa, na ulimi 
wake bubu utafanya hima kunena kwa wa- 
ö zi. Hataitwa tena mnyonge mkarimu, 
wala mnyima hataitwa mpaji. 

6 Kwani mnyonge atanena unyonge, na 
moyo wake utatenda ubaya, kufanya una- 
fiki, na kunena juu ya Yahuwa, kufanya 

77 


Go gle 


ISAYA XXXII. 


tupu roho yake mwenyi njaa, na kinywa 
chake mwenyi kiu kuikomesha. Na vyo- 
mbo vya mnyonge vibaya, afikiri hila awa- 
haribu waliotaabika, kwa maneno ya uwo- 
ngo, va kumnenea fukara katika hukumu. 
Naye mkarimu hofikiri makarimu, na kwa 
makarimu atasimama. 

Enyi waanaake waliostarehe, ondokeni, 
sikieni sauti yangu binti msiofikiri, pokee- 
ni masikioni neno langu. Siku kupita 
mwaka mtataabika, msiofikiri, kwani miza- 
bibu itapunguka mavuno hayatakuja. Ogo- 
peni mstareneo, tetemekeni msiofikiri, vu- 
eni, ondoeni mavazi, jifungeni viunoni. 

Watalia kwa matiti, kwa mashamba ya 
kutamanika, kwa mzabibu uzao. Juu ya 
inchi ya watu wangu itamea miiba, mbigili, 
juu ya nyumba zote za furaha, mji ufurahio. 


14 Kwani majumba yameachwa, makutano ya 


lo 


mjini yatakaa peke yao, mahali pa juu na 
ngome kwa mapaango hatta milele, furaha 
ya punda milia, malisho ya makundi. 
Hatta itamiminika juu yetu roho katika 
juu, itakuwa jangwa Karmel, na Karmel 
78 


Go gle 


ISAYA XXXIITI. 


16 itathaniwa mwitu. Itakaa katika jangwa 
hukumu, na haki itaketi katika Karmel. 

17 Itakuwa kazi ya haki amani, na tendo la 

18 haki utulivu na tumaini milele. Watakaa 
watu wangu katika makao ya amani, na 
katika masikani zilizo imara, na mapumu- 
ziko ya raha. 

19 Itakunya mvua ya mawe kunya katika 
mwitu, na mahali pa chini utanenyekea 

20 mji. Her: ninyi mpandaye juu ya maji 
yote, mpelekao mguu wa ng'ombe na pu- 
nda. 

XXXIII. Ole wako utekaye, usipotekwa wewe, 
udanganyaye usipodanganyika wewe, uta- 
kapokwisha kuteka, utatekwa, utakapokwi- 
sha kudanganya utadanganyika wewe. 

2 Yahuwa uturehemu, tumekungoja wewe, 
uwe mkono wao assubuhi, na wokovu wetu 
3 wakati wa shidda. Kwa sauti ya paanda 
watu wamekimbia, kwa kutukuka wewe wa- 
4 metawanyika mateka yenu yatakusanyika, 
kama kukusanya wadudu, kama waendavyo 
9 nzige kuenda juu yao. Yahuwa ametuku- 
ka, ndiye akaaye juu, amejaza Sayuni kwa 
79 


Go gle 


13 
14 


15 


ISAYA XXXIII. 


hukumu na haki. Itakuwa uamini ya waka- 
ti wako, nguvu za wokovu, hekima na ma- 
arifa. Hofu ya Yahuwa ndiyo kanzi yake. 

Mashujaa wav watalia ’nje, wajumbe wa 
amani watalia machungu. Njia zako zi- 
meachwa, amekoma aendaye mapito, ame- 
vunja agano, ametharau miji, hakukubali 
mtu. Inchi yazimika, imethoofika, Lebano- 
ni Imetahayarika, imekatika, Sharon ime- 
kuwa kama jangwa, Bashani na Karmel zi- 
mepukutika. Bassi nitaondoka, amesema 
Yahuwa, nitatukuka nitajiinua. Mtakuwa 
na mimba ya makapi, mtazaa majani, 
roho yenu kama moto utawala. Watu wa- 
takuwa kama kuchoma chokaa, miiba ili- 
yokatika ichomwe na moto. 

Sikieni mlio mbali niliyoyatenda, mkata- 
mbue mlio karibu nguvu zangu. Walio- 
gopa katika Sayuni wenyi thambi, teteme- 
ko limewashika wanafiki. Nani kwetu a- 
takayekaa katika moto uteketezao? Nani 
kwetu atakayekaa katika kuungua milele ? 
Aendaye kwa haki, anenaye adili, asiyepe- 
nda choyo cha jeuri, akung'utaye mikono 

80 


Go gle 


16 


17 
18 


ISAYA XXXIII. 


yake katika kushika rushwa, azibaye sikio 
lake asisikie ya damu, afumbaye macho 
yake asione mabaya. Atakaa juu, maboma 
ya jabali ngome yake, atapewa chakula 
chake, maji yake amini. 

Macho yako yatamwona mfalme katika 
uzuri wake, yataona inchi iliyo mbali. Mo- 
yo wako utafikiri hofu. Yu wapi mwandi- 


‘shi, yu wapi apimaye, yu wapi ahasibuye 


19 


20 


21 


22 


23 


minara? Watu wagumu hutawaona, watu 
wanenao chini usiwasikie, ulimi wa kishe- 
nzi pasipo kutambua. Tazame Sayuni mji 
wa idi yetu, macho yako yataona Yerusale- 
mi kao la raha, hema isiyoondolewa, wala 
mismari yake hatta mmoja haingolewi milele 
wala kamba zake hatta moja hazikatiki. 
Kwani huko Yahuwa mtukufu kwetu,maha- ' 
h pa maji, mito mipana ya nafasi, pasipopita 
jahazi kwa makasia, wala merikebu kubwa 
haupiti. Kwani Yahuwa mhukumu wetu, 
Yahuwa mfanya sheria wetu, Yahuwa mfal- 
me wetu, ndiye atakayetuokoa. 

Kamba zako zimelegea, hawakuzuia ve- 
ma mlingote, hawakutweka bandera, ndipo 

81 


(Go gle 


ISAYA XXXIV. 


yakagawanyika mapato ya mateka mengi, 

24 waliochechemea wakashika mateka. Wala 
hasemi akaaye, nimeugua, watu wakaao hu- 
mo wameachiliwa maovu. 

XXXIV. Karibuni mataifa msikie, sikilizeni 
watu, iuchi isikie na ujao wake, ulimwengu 
na. mazao yake yote. | 

2 Kwani ghathabu ya Yahuwa juu ya ma- 
taifa yote, na hasira juu ya majeshi yao yo- 
te. Amewaharibu kabisa, ametoa wachi- 

3 njwe, waliouawa wao watatupwa, na katika 
mayiti zao uvundo utapanda, na milima ita- 
4 yeyuka kwa damu zao. Jeshi lote la mbi- 
nguni litalegea, na mbingu zitazingwa ka- 
ma karatasi, na majeshi yote yao yataangu- 
ka, kama mzabibu hupukutika majani, na 


Cyt 


mtini tini zake. Kwani upanga wangu 
utaoshwa katika mbinguni, nao juu ya E- 
dom utashuka, na juu ya watu wa laana la- 
ngu kwa hukumu. 

6 Upanga wa Yahuwa umeshiba kwa damu, 
umenona kwa shahamu, kwa damu ya ko- 
ndoo na mbuzi, kwa shahamu ya nso za 
kondoo waume, kwani thabihu kwa Yahu- 

82 


Go gle 


ISAYA XXXIV. 


wa katika Bozra, kuchinja wengi katika 
7 inchi ya Edom. Watashuka nyati pamoja 
nao, na ng'ombe na mafahali, inchi itaku- 
nywa damu zao, na mavumbi yatatiwa ma- 

futa na shahamu. 
8 Kwani siku ya kisasi cha Yahuwa, mwa- 
9 ka wa kulipia kwa teto la Sayuni. Mito 
yake itageuka kuwa lami, na mavumbi 
yake kuwa kiberiti, itakuwa inchi yake 
10 lami iwakso. Mchana na usiku haizimiki, 
milele wapanda moshi wake, kizazi kwa ki- 
zazi itaharibika, milele kwa milele haipitiki. 
11 Wataimiliki kaati na kipori, na bundi 
na kunguru watakaa humo, atanyosha juu 
yake kamba ya utupu, na mawe ya ubatili. 
12 Mashujaa wake watawaita kwa ufalme, wala 
13 hapana, na wote wakuu wake si kitu. Mii- 
ba itamea katika majumba yake, kamushi na 
y#hohe katika maboma yake, itakuwa kao la 
14 majoka, ua wa mabundi. Watakuja ziim na 
iyim, na sairi ataita kwa mwenziwe, ndiko 
huko ametulia ndege ya usiku, akajiona 
15 katika raha. Huko atafanya kiota kipozi, 
na kuzaa, na kutama, na kukusanya chini 

83 


| 


~ 
(Ñ 


Go G 


.. 


16 


17 


ISAYA XXXV. 


ya kivuli chake, huko na wamekusanya na 
tai, killa mmoja na mwenzake. 

Tafuteni katika kitabu cha Yahuwa, mka- 
some, mmoja wao hatapunguka, yo yote 
hakosi mwenzake, kwani kinwa changu ki- 
meamuru, na roho yake amewakusanya. A- 
mewapigia kura, na mkono wake amewa- 
gawanyia kwa kamba, hatta milele wataimi- 
liki, kwa kizazi na kizazi watakaa humo. 


XXXV. Unyika na pakavu utawafurahia, pata- 


9 


d 


9 
6 


cheka pasipo watu, patatoa maua kama wa- 
ridi. Kumea itamea, itafurahi hatta sha- 
ngwi, na kuimba, imepewa utukufu wa Le- 
banoni, uzuri wa Karmel na Sharon, zitao- 
na utukufu wa Yahuwa, uzuri wa Muungu 
wetu. 

Tieni nguvu kwa mikono thaifu, na ma- 
gote yatetemekayo mfanye hodari. Mwa- 
mbieni moyo uliokasirika, Uwe hodari, usi- | 
ogope, yuko Muungu wenu kwa kisasi ata- 
kuja, malipio ya Muungu, ndiye atakayeku- 
ja awaokoe. 

Ndipo yatafumbuka macho yake kipofu, 
na masikio ya kiziwi yatazibuka. Ndipo a- 

84 


(Go gle 


ISAYA XXXVI. 


taruka kama kulungu kijiguu, utatoa sifa 
ulimi wa bubu. Kwani yamekatiwa jangwa- 

7 ni maji, na mito pasipo watu. Mahali pa- 
kavu patakuwa ziwa, na pa kiu chemchemi 
za maji. Wakaapo nyoka, walalapo, nafa- 
si ya manyasi na majani. 

8 Njia kuu itakuwako na njia, itaitwa njia 
ya utakatifu, hatapita juu yake mnajisi, na- 
ye kwao; apitaye njiani na mjinga hapotei. 

9 Hapana huko simba, wala nyama mkali ha- 
tapanda juu yake, wala hataonekana huko, 

10 nao waliokombolewa wataiendea. Nao wa- 
lionunuliwa na Yahuwa watarudi, watakuja 
Sayuni kwa sifa, na furaha ya milele juu 
ya vitwa vyao, kicheko na furaha watape- 
wa, zitakimbia huzuni na kuugua. 

XXXVI. Ikawa mwaka wa arobatashara wa 
mfalme Hezekiya, akapanda Sanherib mfal- 
lme wa Ashur juu ya miji yote ya Yuda 
yenyi boma, akaitwaa, 

2 Mfalme wa Ashur akapeleka Rabshake, 
katika Lakish kwa Yerusalemi kwa mfalme 
Hezekiya, na jeshi kubwa. Akasimama kwa 
mfeleji wa birika la juu ulioko katika njia 

85 


(Go gle 


ISAYA XXXVI. 


3 ya uwanja wa mfinangi, Wakamiokea Eli- 
yakim wa Hilkiya, aliye juu ya nyumba, 
na Shebna mwandishi, na Yoa wa Asaf 
mkumbushi. 

4 Rabshake akawaambia, Mwambieni He- 
zekiya, Ndilo asemalo mfalme mkuu, mfal- 
me wa Ashur, Tumaini gani unalolitumai- 

5 nia? Amesema, maneno ya midomo tu, sha- 
uri na nguvu kwa vita. Bassi unamwa- 

6 mini nani ukiniasi mimi? Bassi angalia 
umeuamini "mwanzi ule uliopondeka, ndio 
Misri, mtu akitegemea juu yake utamwi- 
ngia mkononi, utamchoma, ndivyo Farao 
mfalme wa Misri kwa wote wamwami- 

7 nio. Ukiniambia, Yahuwa Muungu wetn 
ndiye tumwaminiye, siye aliye Hezekiya 
ameondoa mahali pake pa juu, na mathba- 
hu zake, akawaambia Yuda na Yerusale- 
mi, na mbele ya mathbahu hii msujudie ? 

8 Bassi umtolee sasa bwana wangu mfal- 
me wa Ashur amana, nitakupa frasi elfeen 

9 ukiweza kuwatoa wapande juu yao. Ginsi 
gani utageuza uso wa jemadari mmoja wa 


watumwa wa bwana wangu walio wadogo, 
86 


Go gle 


10 


11 


13 


14 
18 


ISAYA XXXVI. 


ukawaamini Misri kwa gari na kwa frasi? 

Bassi asipokuwako Yahuwa nimepanda 
juu ya mahali hapa nipaharibu? Yahuwa 
akaniambia, Panda juu ya inchi hii uihari- 
bu. | 

Wakamwambia Rabshake Eliyakim, na 
Shebna, na Yoa, Useme sasa na watu- 
mwa wako Kishami, kwani twakisikia, wa- 
la usiseme nasi Kiyuda, masikioni mwa 
watu walioko ukutani. 

Akamwambia Rabshake, Bwana wangu 
amenipeleka kwa bwana wako na kwa we- 
we niseme maneno haya? Si kwa watu wa- 
lioko ukutani, wale mavi yao, wakanywe 
mkojo wao pamoja nanyi? 

Rabshake akasimama akalia Kiyuda kwa 
sauti kuu, akanena, akasema, Sikieni ne- 
no lake mfalme mkuu, mfalme wa Ashur. 
Ndilo asemalo mfalme, asiwadanganye He- 
zekiya, kwani hataweza kuwaokoa. Wala 
Hezekiya asiwaaminishe kwa Yahuwa, aki- 
sema, yakini atatuokoa Yahuwa, mji huu 
usitolewe mkononi mwake mfalme wa A- 


16 shur. Msimsikilizie Hezekiya, kwani ndilo 


Go gle 


87 


l 


l 


] 


2 


2 


LAC) 


aJ 


8 


9 


0 


I 


ISAYA XXXVI. 


ascmalo mfalme wa Ashur, Fanyeni nami 
mbaraka mkanitokee, mkale killa mtu 
mzabibu wake na killa mtu mtini wake, 
mkanywe killa mtu maji ya birika yake, 
hatta nitakapokuja niwachukue hatta inchi 
kama inchi yenu, inchi ya nafaka na mvi- 
nyo, inchi ya wikate na mizabibu. 

Msimsikilizie Hezekiya akisema, Yahu- 
wa atatuokoa. Muungu yupi wa mataifa 
aliyeiokoa kabisa inchi yake katika mkono 
wa mfalme wa Ashur? Wako wapi miungu 
wa Hamath na Arpad? Wapi miungu wa 
Sefarvaim? Wameokoa Samaria mkononi 
mwangu? Yupi wa miungu wote wa inchi 
hizi aliyeiokoa inchi yake mkononi mwangu, 
Yahuwa aiokoe Yerusalemi mkononi mwa- 
ngu? 

Watu wakanyamaza, wala hawakumjiku 
neno, kwa amri yake mfalme, akinena, msi- 
mjibu, 

Wakaja Eliyakim wa Hilkiya, aliye juu 
ya nyumba, na Shebna mwandishi, na Yoa 
wa Asaf mkumbushi kwa Hezekiya, mavazi 
yakiraruliwa, wakamhubiria maneno ‘ya 


88 


(Go gle 


ISAYA XXXVII. 


Rabshake. 

XXXVII. Ikawa akisikia mfalme Hezekiya a- 
kayararua mavazi yake, akavaa sako, aka- 
ingia nyumbani mwa Yahuwa. 

2 Akawapeleka Eliyakim aliye juu ya nyu- 
mba, na Shebna mwandishi, na wakohani 
walio wazee, wamevaa sako, kwa Isaya na- 
bii mwanawe Amoz. 

3 Wakamwambia, Ndilo asemalo Hezeki- 
ya, Siku ya shidda, na mashutumo, na una- 
jisi, siku hii, kwani watoto wamekuja hatta 

4 kuzaliwa wala si nguvu za kuzaa. Kama 
amesikia Yahuwa Muungu wako maneno 
yote ya Rabshake, aliyempeleka mfalme wa 
Ashur bwana wake amshutumu Muungu 
aliye hayi, ayarudi maneno aliyoyasikia Ya- 
huwa Muungu wako; ukafanye kuwaombea 
waliooneka wamesalia. 

d - Wakaja watumwa wa mfalme Hezekiya 

6 kwa Isaya. Akawaambia Isaya, Mwa- 
mbieni haya bwana wenu. Ndilo asemalo 
Yahuwa, Usiogope kwa maneno uliyoyasi- 
kia, mashutumu walivyonishutumu watu 

7 wake mfalme wa Ashur. Mimi nitamtolea 

89 


(Go gle 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


(Go gle 


ISAYA XXXVII. 


pepo, atasikia habari, atarudi katika inchi 


yake, nitamfanya aavguke kwa upanga ka- 


tika inchi yake. 

Akarudi Rabshake akamwona mfalme 
wa Ashur akipigana na Libna, kwani ame- 
sikia kwamba ametoka katika Lakish. A- 
kapata habari ya Tirhaka mfalme wa Kushi, 
kwamba ametoka apigane nawe. Akisikia 
akampelekea wajambe Hezekiya akisema, 
Hivyo mwambieni Hezekiya mfalme wa 
Yuda, mkisema, Asikudanganye Muungu 
unayemwamini akisema, Yerusalemi hai- 
tolewi mkononi mwa mfalme wa Ashur. 
Angalia, umesikia wafalme wa Ashur wa- 
livyozifanyia inchi zote, wakiziharibu, nawe 
utaokoka? Wamewaokoa miungu wa ma- 
taifa waliowaharibu baba zangu? Gozan, 
na Haran, na Rezef, na waana wa Eden wa- 
lioko katika Thelassar? Yuko wapi mfalme 
wa Hamath, na mfalme wa Arpad, na 
mfalme wa mji wa Sefarvaim, Hena, na 
Hiva ? 

Hezekiya akazitwaa nyaraka kwa mkono 
wa mjumbe, akazisoma, akapanda nyumba- 

90 


| ISAYA XXXVII. 


ni kwa Yahuwa, Hezekiya akazifunua mbe- 
le ya Yahuwa. 

15 Akaomba Hezekiya mbele ya Yahuwa, 

16 akasema, Fe Yahuwa wa majeshi, Muungu 
wa Israeli ukaaye katika makerubi, ndiwe 
Munngu, ndiwe peke yako wa falme zote 
za inchi, ndiwe uliyezifanya mbingu na in- 

17 chi. Uiname, Ee Yahuwa, sikio lako ukasi- 
kie, ufumbue, Ee Yahuwa, macho yako u- 
kaone, uyasikie maneno yote ya Sanherib, 
aliyepeleka amshutumu Muungu aliye hayi. 

18 Kweli, Yahuwa, wameharibu wafalme 

19 wa Ashur mataifa yote na inchi zao. Wa- 
meitupa miungu yao katika moto, kwani 
siyo miungu, illa kazi za mikono ya watu, 

! mti na mawe, wakaziharibu. 

| 20 Hatta sasa, Ee Yahuwa Muungu wetu, 

| utuokoe katika mkono wake, falme zote za 

inchi zijue kwamba ndiwe Yahuwa, ndiwe 
| peke yako. 

21 Akapeleka Isaya wa Amoz kwa Hezeki- 
ya akisema, Ndilo anenalo Yahuwa Muu- 
ngu wa Israeli, Kama ulivyoniomba juu 

22 ya Sanherib mfalme wa Ashur, ndilo neno 

91 


Google 





24 


25 


26 


27 


ISAYA XXXVII. 


alilolinena Yahuwa juu yake. 

Amekutharau, amekufionya bikira binti 
Sayuni, amekutikisia kitwa binti Yerusa- 
lemi. Nani uliyemshutumu, uliyemtaya, 
juu ya nani umepaliza sauti, ukainua juu 
macho yako? Juu yake mtakatifu wa Is- 
raeli. 

Kwa mkono wa watumwa wako umem- 
shutumu Bwana, ukasema, Kwa wingi wa 
magari yangu nimepanda juu ya milima, 
pande za Lebanoni, nikaukata urefu wa 
mierezi yake, miteule. ya miberoshi yake, 
nikaingia katika kituo cha mwisho wake, 
mwitu wa koande lake. Nimechimba, ni- 
kanywa maji, nimekausha kwa nyayo za 
miguu yangu mito yote yao iliyo nalo bo- 
ma. | 

Hukusikia zamani nililolifanya, tangu 
hapo nikaliumba? Sasa nimelileta, uwe 
wewe kuharibu, chungu za maanguko miji 
yenyi boma, wakaamo wakapungua miko- 
no, wakapondeka, wakatahayarika, wame- 
kuwa majani ya koondeni, miche imeayo, 
majani ya darini, yaliyopigwa na. pepo 

92 


(Go gle 


ISAYA XXXVII. 


mbele ya mabua, 

28 Nami nimekujua kukaa kwako, na ku- 
toka kwako, na kuingia kwako, na kuni- 

29 ghathabikia kwako. Kwani kunighatha- 
bikia kwako, na uthia wako umenipandia 
masikioni, nitakutia kulabu yangu katika 
pua, na hatamu yangu katika midomo, ni- 
kurudishe kwa njia uliyoijia. 

80 Ndiyo ishara yako, Ule mwaka huu ma- 
oteo, na mwaka wa pili utakaoota, na mwa- 
ka wa tatu, mpande, mvune, pandeni mi- 

31 zabibu mkale mazao yao. Nao waliosalia 
waliookoka wa nyumba ya Yuda watatoa 

82 mizizi chini, watazaa matunda juu. Kwani 
katika Yerusalemi yatatoka masalia, na 
katika mlima Sayuni maokoka. Uwivu 
wake Yahuwa utayafanya haya. 

83 Navyo alivyomwambia Yahuwa mfalme 
wa Ashur, hataingia katika mji huu, wala 
hatatupa humu mshale, wala hataufikia 
na ngao, wala hatafanya kilima juu yake. 

34 Kwa njia aliyoijia atarudi, wala katika mji 

85 huu hataingia, amenena Yahuwa. Nitau- 
linda mji huu, niuhifathi kwa ajili yangu, 

93 


(Go gle 


ISAYA XXXVIII. 


na kwa ajili yake Daud mtumwa wangu. 

86 Akatoka malaika ya Yahuwa akapiga 
katika kituo cha Ashur mia na themanini 
na tanu elfu. Wakaamka assubuhi, nao ha- 
wa wote mizoga ya wafu. Akatoka, akae- 
nda, akarudi Sanherib mfalme wa Ashur, 
akakaa. Ninawe. 

37 Ikawa akisujudia katika nyumba ya Nis- © 
rok muungu wake, Adramelek na Shareser 
waanawe wakampiga kwa upanga. Waka- 
okoka katika inchi ya Ararati, akamiliki 
Esarhadon mwanawe mahali pake. 

XXXVIII. Siku zile akaugua Hezekiya hatta 
kufa. Akamjia Isaya wa Amoz nabii, 
akamwambia, Ndilo asemalo Yahuwa, 
uamuru nyumba yako, kwani utakufa, wa- 
la hutaishi. 7 

2. Akageuka Hezekiya uso wake kwa ukuta 

3 akamwomba Yahuwa, akanena, Nakusihi 
Yahuwa, ukumbuke, kama nilivyokwenda 
mbele yako kwa kweli na kwa moyo kami- 
li, nikayatenda yaliyo mema machoni pako. 
Akalia Hezekiya malio mengi. 

4 Neno la Yanuwa likamjia Isaya kunena, 

94 


(Go gle 


ISAYA XXXVIII. 


5 Rudi, ukamwambie Hezekiya, Ndilo asema- 
lo Yahuwa Muungu wa Daud baba yako, 
Nimesikia kuomba kwako, nimeona ma- 
chozi yako, nami nitazizidisha siku zako 

6 miaka hamstashara, na katika mkono wa- 
ke mfalme wa Ashur nitakuokoa wewe 

7 na mji huu, nitauhifathi mji huu. Ndiyo 
ishara yako kwa Yahuwa, kwamba Yahuwa 

8 atafanya alilolinena, Nitaleta tena kivuli cha 
daraja zilizoshuka katika daraja ya Ahaz, 
daraja kumi nyuma. Jua likarudi daraja 
kumi, hlizoshukia daraja. 

9 Andiko la Hezekiya mfalme wa Yuda, : 
alipougua, akapona katika ugonjwa wake. 

10 Mimi nalisema katika kukatika siku za- 
ngu, nitakwenda hatta milango ya kaburi, 
11 nimeondolewa masalia ya miaka yangu. Na- 
lisema sitamwona Yah, Yah katika inchi ya 
wahayi, sitamwona mtu tena pamoja na wa- 
12 kaao ulimwenguni. Umri wangu umetoka, 
umehuma kwangu kama hema ya mchunga- 
ji, nimekata kama afumaye maisha yangu, 
atanikatia mbali nyuzi kwa ugonjwa, tangu 
13 mchana hatta usiku utanikomesha. Nali- 
95 


(Go gle 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 
22 


ISAYA XXXVIII. 


hasibu batta assubuhi, kama simba atani- 
vunja mifupa yangu yote, tange mchana hat- 


ta usiku wanikomesha. Kama sus na mba- 


yuwayu nalipiga kelele, nalilia kama hua. 
Macho yangu yamelegeajuu, Yahuwa, nime- 
tiwa nguvu, uwe thamini yangu. Nisemeje, 
amesema nami naye ametenda, nitakwenda 
miaka yote yangu katika uchungu wa roho 
yangu. Bwana kwa hayo huishi, na kwa ha- 
yo yote maisha ya roho yangu, utaniponya, 
utanihuisha. Nami kwa amani kwangu u- 
chungu, nawe umenipendelea roho yangu 
katika shimo la kupotea, kwani umetupa 
nyuma yako thambi zangu zote. ‘Kwani 
silo kabari litakalokusifu, mauti haikutuku- 
zi wala hawatatumaini kwa kweli yako wa- 
shukao shimoni. Mhayi, mhayi atakayekuu- 
ngama, kama mimi leo, baba kwa watoto 
atajulisha amini yako. Yahuwa aniokoaye, 
na kwa vinanda nyimbo tutaziimba siku zo- 
te za maisha yetu nyumbani mwa Yahuwa. 
Kwani Isaya amesema, Twaeni mkate wa 
tini mkauweke juu ya jipu, atapona. He- 
zekiya tena amesema, Ishara gani kama 
96 


(Go gle 


ISAYA XXXIX. 


nitapanda nyumbani kwa Yahuwa. 


XXXIX. Wakati ule akapeleka Merodak-Bala- 


Co 


9 


dan wa Baladan, mfalme wa Babel nyaraka 
na zawadi kwa Hezekiya, kwani amesikia 
kama Hezekiya ameugua akapona. 
Akawasikiliza Hezekiya, akawaonyesha 
killa nyumba yake ya kupendeza, fetha, na 
thahabu, na manukato, na marhamu mazuri, 
na killa nyumba ya vyombo vyake, na killa 
iliyoonwa katika hazina zake. Wala hapa- 
na kitu asichowaonyesha Hezekiya katika 
nyumba yake na katika nguvu zake zote. 
Akaja Isaya nabii kwa mfalme Hezekiya 
akamwambia, Wamesemaje watu hawa, 
wametoka wapi kuja kwako? 
Akamwambia Hezekiya, Katika inchi 
iliyoko mbali wamekuja, katika Babel. 
Akasema, Wameona nini nyumbani 
mwako? Akasema Hezekiya, Killa kili- 
chomo nyumbani mwangu wamekiona, ha- 
pana kitu nisichowaonyesha katika hazina 
zangu. l 
Isaya akamwambia Hezekiya, Sikia ne- 


6 no lake Yahuwa wa majeshi, Angalia, siku 


97 


Go gle 


ISAYA XL. 


zinakuja, kitakapochukuliwa killa kilicho- 
mo nyumbani mwako, navyo walivyoweka 
baba zako hatta leo, hatta Babel, hakitasa- 

7 lia kitu, amenena Yahuwa. Na katika 
waanawo, watakaozaliwa kwako watawa- 
twaa, watakuwa matowashi katika nyumba 
yake mfalme wa Babel. 

8 Hezekiya akamwambia Isaya, Neno la 
Muungu jema ulilolinena. Akasema, kwa- 
ni itakuwa amani na kweli siku zangu. 

XL. Tulizeni, Tulizeni watu wangu, asema 

2 Muungu wenu. Semeni na moyo na Yeru- 
salemi, mkamwitie ya kwamba vita yake 
imekwisha, kwani amekubaliwa kwa uovu 
wake, kwani amepokea kwa mkono wa 
Yahuwa maradufu kwa thambi zake zote. 

3 Sauti yake aliaye unyikani, Fanyizeni 
njia ya Yahuwa, nyosheni katika jangwa 

4 njia kuu kwa Muungu wetu. Killa boonde 
litainuka, na killa mlima na kilima kitashu- 
shwa, kipotoe kitanyoshwa, na kuparuza ku- 

5 wa sawa. Utafunuka utukufu wa Yahu- 
wa, wataona wenyi mwili wote pamoja, 
kwani kinwa cha Yahuwa kimenena. 


98 


Go gle 


ISAYA XL. 


6 Sauti kunena, Ulie. Akasema, Nilie ni- 


ni? Mwili wote majani, na wema wake 


7 kama ua la mashamba. Yamekauka ma- 


jani, umeanguka ua, kwani roho ya Muu- 
ngu imevuma juu yake, yakini watu ni ma- 


8 jani. Yakauka majani, waanguka ua, na 


9 


10 


ll 


13 


14 


neno la Muungu wetu litasimama milele. 
Juu ya mlima mrefu upande ubashiriye, 
Sayuni. Paliza sauti yako kwa nguvu 
ubashiriye, Yerusalemi. Upalize usiogope. 
Tambie miji ya Yuda, Yuko Muungu wenu. 
Yuko Bwana Yahuwa na uwezo anakuja, 
na mkono wake wammilikia, iko thawabu 
yake naye, na kazi yake mbele yake. A- 
talisha kundi lake kama mchunga, ataku- 
sanya waana kondoo mkononi, atachukua 
kifuani, atawaleta polepole walio na mimba. 
Nani aliyepima maji katika mkononi 
mwake, akazigawa mbingu kwa shibiri, 
akaweka mavumbi ya inchi katika cheo, 
akafanya uthani' wa milima kwa vitarga 
na vilima kwa mizani? Nani aliyemgawia 
Roho ya Muungu, ao msiri wake aliyemfu- 
ndisha? Alifanya shauri na nani, nani ali- 
| 99 


Go gle 


ISAYA XL. 


yemwelimisha, akamwonyesha katika njia 
ya hukumu, akamwarifu maarifa, akamju- 
lisha njia ya akili? Yako mataifa kama 
tone katika ndoo, wakathaniwa kama ma- 
vumbi membamba ya mizanini, navyo visi- 
} wa kama vidogo avichukua. Lebanoni ha- 
itoshi kwa kuni, wala nyama zake kwa 
kafara. Mataifa yote mbele yake si kitu, 
yamethaniwa kwake hafifu kuliko si kitu 
na ubatili. 

Mtamfafanisha Muungu na nani? Kwa 
) mfano gani mtamfanya sawa? Fundi hu- 
yeyusha sanamu, mfua thahabu huifunikiza 


kwa thahabu, hufanya kwa kalibu mikufu 


20 ya fetha. Aliye maskini kuliko kuwa na 


sadaka huchagua mti usiooza, hutafuta 
mstadi afanye sanawu, isiyokwenda. 
Hamkujua, hamkusikia, hamkuambiwa 
tangu mwanzo, hamkufahamu tangu ku- 
wekwa inchi? Ndiye akaaye juu ya kivi- 
mba cha inchi, na wakaao humo kama panzi, 
atandaye mbingu kama pazia, azinyoshaye 
kama hema ya kukalia. Awafanya wakuu 
wa inchi wasiwe neno, waamuao katika in- 
100 


Go gle 


ISAYA XL. 


24 chi kama ubatili. Hatta hawatapandwa, 
wala kama mbegu hazitatiwa, hatta shina 
lao halitatoa mizizi katika inchi, naye ata- 
vuma juu yao, nao watakauka, na tufano li- 
tawachukua kama takataka. 

25 Mtanifafanisha na nani, nitalingana na 

26 nani? Amesema Mtakatifu. Inueni macho 
yenu juu, mkamwangalie aliyeviumba, apa- 
ngaye jeshi lao kwa hesabu, aviita vyote 
kwa majina kwa ukuu wa uwezo wake, 
kwani hodari nguvu zake, hapana kipungu- 

27 kacho. Unenaje, Yakobo, usemaje, Israeli, 
njia yangu imefichwa kwa Yahuwa, na hu- 
kumu yangu imeachwa na Muungu wangu. 

28 Hamkujua ao hamkuambiwa, Muungu 
wa milele Yahuwa muumba mwisho wa in- 
chi, hachoki, wala hazimn, hazitafutikani 

29 akili zake. Ampaye aliyechoka nguvu, na- 

30 ye asiyeweza, humzidisha uwezo. Vijana 
watachoka, watazimia, na wateule kuangu- 

31 ka wataanguka. Wamngojao Yahuwa wa- 
tabadili nguvu, watapanda kwa mabawa 
kama ndege hodari, watapiga mbio hawa- 
tachoka, watakwenda wala hawatalegea. 

101 


Go gle 


ISAYA XLI. 


XLI. Mninyamalie visiwa, na mataifa wabadi- 


h nguvu, wakaribie, tena wakanene, tuka- 
ribu pamoja kwa hukumn. 

Nani aliyeamsha katika mashariki haki, 
akamwita mguuni pake, akampa mataifa 
mbele yake, akamtawaza wafalme? Aka- 
watoa kama mavumbi kwa upanga wake, 
kama makapi yaliyopeperushwa kwa upindi 
wake. Akawafuata akapita salama, kwa 
njia isiyopitika kwa miguu yake. Nania- 
hyetenda aliyefanya, aitaye vizazi tangu a- 
sili? Mimi Yahuwa wa kwanza, na wa mwi- 
sho, ndimi mimi. 

Vikaona visiwa vikaogopa, miisho ya i- 
nchi ikashangaa, wakakaribu wakaja. Mtu 
akamsayidia mwenzake, akamwambia ndu- 
gu yake, Uwe hodari. Fundi akamtia mo- 
yo mfua thahabu, afanyaye sawa kwa nyu- 
ndo kupiga fuawo, akinena, Ndiyo njema 
sike. 

Nawe Israeli mtumwa wangu, Yakobo 
niliyekuchagua, mzao wa Ibrahimu rafiki 
yangu, niliyekutwaa katika miisho ya inchi, 

102 


(Go gle 


10 


11 


13 


14 


lo 


16 


(Go gle 


ISAYA XLI. 


na katika wa kwanza wake niliyekuita, ni- 
kakwambia, Mtumwa wangu wewe, nime- 
kuchagua, wala sikukukataa. Usiogope 
kwani mimi pamoja nawe, usilegee kwani 
mimi Muungu wako, nimekutia nguvu, te- 
na nikakusayidia, tena nikakuchukua kati- 
ka mkono wa haki yangu. 

Watatahayarika, wataaibika wote walio- 
waka juu yako, watakuwa kama si kitu, 
watapotea watu wa ugomvi wako. Utawa- 
tafuta, hutawaona, watu wa teto lako, wa- 
takuwa kama si kitu, nao kama kukoma 
watu wa pigano lako. Kwani mimi Yahu- 
wa Muungu wako nikushikaye mkono wa 
kuume, nikikuambia, Usiogope, mimi nime- 
kusikia. Usiogope mdudu Yakobo, ucha- 
che wa Israeli, mimi nimekusayidia, amese- 
ma Yahuwa, na mkombozi wako Mtakatifu 
wa Israeli. 

Nimekufanya wewe nauraji kali mpya 
yenyi meno, utaponda milima utaisaga, na 
vilima utafanya kama makapi. Utapepea 
upepo utavichukua, tufano itawatawanya, 
nawe utamfurahia Yahuwa, kwa Mtakatifu 

103 


17 


18 


19 


20 


21 


24 


Google 


ISAYA XLI. 


wa Israeli utajisifu. 

Wateswa na watamanio wakitafuta maji 
wala hapana, ulimi wao ukiharibika kwa 
kiu, mimi Yahuwa intawasikia, Muungu wa 
Israeli sitawaacha. Nitafunua mite katika 
mahali pa juu, na kati ya boonde chemche- 
mi, nitafanya jangwa ziwa la maji, na inchi 
ya kiu pakutokea maji. Nitaweka katika 
jangwa mwerezi, mshita, msheres, na mti 
wa zeituni, nitaweka katika unyika mbero- 
shi, mtidhari na msherbini pamoja. Wao- 
ne wajue, wakifikiri watambue pamoja, 
kwani mkono wa Yahuwa umefanya hilo, 
na Mtakatifu wa Israeli ameumba lile. 

Leteni teto lenu, amesema Yahuwa, yaje 
yaliyo hodari kwenu, amesema Mfalme wa 
Yakobo. Waje, watupe habari za mambo 
yatakayokuwa, wayaonyeshe ya zamani, tu- 
yatie moyoni, tujue mwisho wao, ao yata- 
kayokuwa watusikize. Hubirini yatakayo- 
kuwa halafu, tujue ya kwamba miungu ni- 
nyi. Hatta mtende mema, mtende maba- 
ya, tuangalie tuone pamoja. Nanyi ninyi 
katika si kitu, na kazi yenu katika si kitu, 

104 


26 


ISAYA XLII. 


chukizo kuwakubali. 

Nimeondokesha katika kaskazini, ataku- 
ja katika kutoka jua, ataita kwa jina langu, 
atakuja juu ya wakuu kama juu ya udongo, 
na kama mfinangi akanyagaye matope 
yake. 

Nani aliyeonyesha tangu mwanzo, tupa- 
te kujua, na yaliyo mbele tuseme, Haki? 
Illakini hakuna aonyeshaye, wala tena asi- 
kizaye, wala tena asikiaye maneno yenu. 

Wa kwanza kwa Sayuni, Wako, wako, 
katika Yerusalemi nitatoa mbashiri. Ni- 
kaona, wala hakuna, hatta kwao, hakuna 
mshauri nikiwauliza ajibuye neno. Nao 
wote nbatili, kazi yao si kitu, upepo na 
utupu sanamu zao. 


XLII. Yuko mtumwa wangu, nimchukuaye, 


mtcule wangu, amtakaye roho yangu, ni- 
meweka roho yangu juv yake, atatoa huku- 
mu kwa mataifa. Hatalia wala hatapaliza 
wala hatasikiza sauti yake katika njia. 
Mwanzi uliopondeka hatavunja, wala kitani 
kitoacho moshi hatakizimia, ataleta huku- 
mu kwa kweli. Hatazimia wala hatalegea, 
105 


Go gle 


ISAYA XLII. 


hatta atakapoweka katika inchi hukumu, 
na kwa sheria yake visiwa vitangoja. 

5 o Ndilo asemalo Muungu Yahuwa muu- 
mba mbingu, azitandaye, anyoshaye inchi 
na mazao yake, awapaye watu juu yake 

6 pumuzi, nao roho waendao humu. Mimi 
Yahuwa nimekuita kwa haki, nitakushika 
mkono, nitakulinda, nitakuweka kwa agano 

7 na watu, kwa nuru ya mataifa. Kufunua 
macho mapofu, kuleta katika mafungo 
aliyefungwa, katika nyumba ya kufungwa 
wakaao gizani. 

8 Mimi Yahuwa, ndilo jina langu, wala 
utukufu wangu sitampa mwingine, wala 

9 sifa zangu kwa sanamu. Yaliyo ya kwanza 
ndiyo yamekuja, na mapya ndimi niyao- 
nyeshaye, mbele ya kutokea nitawapa ninyi 
habari. | 

10 Mwimbieni Yahuwa uimbo mpya, sifa za- 
ke hatta mwisho wa inchi, washukao baha- 
rini na ujao wake, visiwa nao wakaao hu- 
mo. | 

11 Watapaliza unyika na miji yake, vijiji 
wakaamo Kedari, wasifu wakaao miambani, 

106 


(Go gle 


13 


14 


16 


20 


21 


\ 


ISAYA XLII. 


katika kilele cha milima. Wampe Yahuwa 
utukufu na sifa zake wazihubiri kwa visiwa. 
Yahuwa kama mshujua atatoka, kama mtu 
wa vita atafanya uwivu, atalia, atapiga ke- 
lele, atawashinda adui zake. 

Nalinyamaza tangu zamani, nalitulia, 
nalijizuia, kama azaaye nitatweta, nitasha- 
ngaza nitameza pamoja. Nitaharibu mili- 
ma na vilima, na yote yameayo kwao nita- 


yakausha, nitafanya mito visiwa, nitanyau- 


sha maziwa. Nitawaleta vipofu kwa njia 
waslyoijua, nitawachukua kwa mapito wa- 
siyoyajua, nitafanya giza mbele yao kuwa 
nuru, na mapotoe kunyoka. Haya nitawa- 
tendea, wala sitawaacha. 

Wamerudi nyuma, wameaibika kwa aibu 
watumainio kwa sanamu, waambiaosanamu, 
Ndinyi miungu yetu. Enyi viziwi sikieni, 
na vipofu tazameni mwone. Nani kipofu 
illa mtumwa wangu, na kiziwi kama tume 
nimpelekaye? Nani kipofu kama mkamili- 
fu, na kipofu kama mtumwa wa Yahuwa ? 
Kuona mambo mengi hatazami, kuzibua 


masikio hasikii. Yahuwa akapendezwa na 
107 


(Go gle 


ISAYA XLIII. 


haki yake, ataitukuza torati, ataifanya tu- 
kufu. 

22 Nao watu hawa wametekwa, wameibiwa, 
wamenaswa na mashimo wote, na katika 
nyumba ya kufungwa wamefichwa, waliku- 
wa katika kunyang’anwya wala hapana ao- 
koaye, kutekwa, wala hapana asemaye, Ru- 

23 disha. Nani kwenu apokeaye haya masikio- 
ni, atajitia, atasikia kwa wakati baadaye? 

24 Nani aliyetoa Yakobo kwa mateka, na Is- 
raeli kwa wanyang'anyi? Siye Yahuwa, tu- 
liyemkosa, wakaona taabu kwenda katika 
njia zake, wala hawakusikia sheria yake. 

25 Akamwaga juu yao ukali wa hasira yake, 
na nguvu za vita, akawasha moto kumzu- 
nguka, wala hakutambua, ukamchoma wala 
hakutia moyo. 

KLIU. Bassi sasa ndilo asemalo Yahuwa aliye- 
kuumba, Yakobo, na mfanya wewe, Israeli, 
Usiogope kwani nimekukomboa, nimekuita 

2 kwa jina lake, wewe wangu. Ukipita kwa 
maji, mimi pamoja nawe, na kwa mito hai- 
takugharikisha, ukienda kwa moto, hauta- 
kuunguza, wala ulimi wa moto hautakucho- 


J08 


Go gle 


ISAYA XLIII. 


3 ma. Kwani ndimi Yahuwa Muungu wako, 
Mtakatifu wa Israeli Mwokozi wako, nime- 
toa Misri kwa upatanisho wako, Kushi na 

4 Seba kwa ajili yako. Kwa sababu ulikuwa 
na thamani machoni pangu, umetukuka ni- 
kakupenda, nikatoa mtu kwa ajili yako na 


or 


watu kwa ajili ya nafusi yako. Usiogope 
kwani mimi nawe, katika mashariki nitale- 
ta uzao wako na katika magaribi nitakuku- 
6 sanya. Nitaambia kaskazini, utoe, na ku- 
sini, usizuie, lete waana wangu katika mba- 
h, na binti zangu katika mwisho wa inchi. 
7 Killa aliyeitwa kwa jina langu, na kwa utu- 
kufu wangu nime’mumba, nimemunda ni- 
kamfanya. 
8 Leteni 'nje watu vipofu wenyi macho, vi- 
9 ziwi na masikio kwao. Mataifa yote yaku- 
sanyike, wakutane watu, nani wao ataonye- 
sha haya, na ya zamani atatusikiza? Watoe 
mashahidi yao, wawe na haki, wakasikie, 
10 wakanene, Kweli. Ndinyi mashahidi wa- 
ngu, amesema Yahuwa, na mtumwa wangu 
niliyemchagua, mjue mkiniamini, mkafaha- 
mu ya kwamba ndimi, mbele yangu haku- 
109 


Go gle 


ISAYA XLIII. 


pata kuwa Muungu, wala baada yangu ha- 
11 takuwa. Mimi ndimi Yahuwa wala hapana 
12 pasipo mimi Mwokozi. Mimi nimeonya, 
nikaokoa, nikasikiza, wala hakuna kwenu 
mgineo, nanyi mashahidi wangu, amesema 
13 Yahuwa, nami Muungu. Hatta mbele ya 
mchana nipo, wala hikuna aondoaye kati- 
ka mkono wangu, nitatenda, nani atakayei- 
geuza. ; l 
14 Ndilo asemalo Yahuwa mwokozi wenu, 
Mtukatifu wa Israeli, Kwa ajili yenu nime- 
peleka hatta Babel, nitawakimbiza wote pia, 
na Wakasidi, katika merikebu kilio chao. 
15 Mimi Yahuwa, mtakatifu wenu aumbaye 
16 Israeli, mfalme wenu. Ndilo asemalo Ya- 
huwa, awekaye baharini njia, na katika 
17 maji ya nguvu kivuko. Aletaye gari na 
frasi, uwezo na nguvu, watalazwa pamoja, 
hawataondoka, wamezimika, kama kitani 
wamezimishwa. 
18 Hamkumbuki ya zamani, na ya kale ha- 
19 mfikiri. Nipo mimi kufanya mapya, sasa 
itamea, hamtambui? Nitaweka tena kati- 
ka unyika njia, pasipo watu mito ya maji. 
110 


(Go gle 


20 


ISAYA XLIV. 


Nyama ya mwituni atanitukuza, majoka na 


binti za kulia, kwani nimeweka katika 


25 


26 
27 


28 


unyika maji, mito pasipo watu, kuwanywe- 
sha watu wangu, wateule wangu. 

Watu hawa nimejifanyia, wataonyesha 
sifa zangu. Illa hamkuniitia Yakobo, u- 


-menichokea Israeli. Hamkuniletea kundi 


Ja makafara yako, wala kwa thabihu zako 
hukuniheshimia, sikukutumikisha kwa sa- 
daku za unga, wala sikukuchosha kwa uvu- 
mba. Hamkuninunulia kwa fetha nukato, 
wala kwa shahamu ya thabihu zako hukuni- 
shibisha. Lakini mmenichosha kwa thambi 
zenu, mmenichosha kwa maovu yenu. 
Mimi ndimi afutaye matelezo yako mbe- 
le yangu, wala thambi zenu sitazikumbuka. 
Unikumbushe tufanye huja pamoja, useme 
upate kuwa na haki. ` Baba wako wa kwa- 
nza alitenda thambi, na wakalimani wako 
wamekosa kwangu. Nikawatia unajisi wa- 
kuu wa utakatifu, nitaweka katika laana 
Yakobo, na Israeli katika mashutumo. 


XLIV. Bassi sasa sikie Yakobo mtumwa wa- 


2 


ngu, na Israeli niliyemchagua. Ndilo ase- 
111 


(Go gle 


3 


ISAYA XLIV. 


malo Yahuwa aliyekubuluku, aliyekufanya 
tangu tamboni, atakayekusayidia, Usiogo- 
pe, mtumwa wangu Yakobo, na Yeshurun 
niliyemchagua, kwani nitamimina maji juu 
yake mwenyi kiu, na mito juu ya pakavu, 
nitamimina roho yangu juu ya wazao wako, 
na mbaraka wangu juu ya watokao kwako. 


4 Watamea kati ya majani kama miti kwa 


9 


vijito vya maji. Huyu atasema, Mimi wa 
Yahuwa, na huyu ataita kwa jina la Yakobo, 
na huyu ataandika kwa mkono wake kwa 
Yahuwa, na kwajina la Israeli ataiitaja. - 
Hivi asemavyo Yahuwa mfaline wa Isra- 
eli, na mkombozi wake, Yahuwa wa maje- 
shi, Mimi wa kwanza na mimi wa mwisho, 
pasipo mimi hapana Muungu. Nani kama 
mimi ataita, atahubiri haya, atakayeniamria, 
tangu nilipoweka watu zamani? Na ma- 
mbo yajayo, na yatakayokuja awahubirie. 
Msiogope msione hofu, si tangu hapo ni- 
mekusikiza, nikanena, nanyi mashahidi 
wangu, yuko Muungu illa mimi, hakuna 
mwamba, siujui. | 
Wafanyao sanamu wote ubatili, wala ya- 
112 


Go gle 


10 
11 


13 


14 


16 


ISAYA XLIV. 


liyotamanika kwa hayafai, nac wenyewe 
mashahidi, hawataona, wala hawatajua, kwa 
maana waaibike. Nani aliyefanya Muungu, 
akayeyusha sanamu, haifai neno? Wako 
wenzake wote wataona haya, na mafundi 
ndio watu, watakusanyika wote, watasima- 
ma, wataogopa, watatahayarika pamoja. 

Mfua chuma kwa makoleo hutenda kwa 
makaa, huitengeneza kwa nyundo, huite- 
ndea kwa nguvu za mkono wake, akiona 
njaa, nguvu zake zimepunguka, asipoku- 
nywa maji hulegea. 

Sermala hunyosha cheo, huandika kwa 
uzi, hufanyiza kwa maranda, huandika kwa 
kompasi, hufanya kwa mfano wa mtu, kwa 
uzuri wa mtu ikae nyumbani. 

Hujikatia mierezi, hutwaa mtirza na mwe- 
loni, hujifanyia hodari katika miti ya mwi- 
tuni, hupanda mworeni, mvua zaulisha. 
Utakuwa kwa mtu kwa kuni, atatwaa kati- 
ka huo akote moto, atawasha apike mkate, 
tena ataufanya Muungu, ausujudia aufanya 
sanamu auangukia. Kipande chake hucho- 
ma motoni, kwa kipande chake hula nyama, 

113 


Go gle 


17 


] 


1 


8 


9 


ISAYA XLIV. 


hnoka maoko hushiba, hukota moto, huse- 
ma, Haha, nimepata hari, nimeona moto. 
Uhosalia hufanya muungu, sanamu yake, 
huanguka, husujudia, huinama mbele yake, 
hunena, Uniokoe, kwani ndiwe muungu wa- 
ngu, Hawakujua, wala hawakufahamu, 
kwani amefumba macho yao wasione, wa- 
sitambue moyoni. Wala hajitii moyoni, wa- 
la maarifa, wala akili kunena, Nussu yake 
nimeteketeza motoni, na juu ya makaa ya- 
ke uimepika chakula, nimeoka nyama ni- 
kashiba, uliosalia nifanye chukizo, miname 
kwa tawi la mti. Alaye majifu, moyo ulio- 
potea umempoteza, wala hataokoa nafusi 
yake, wala hasemi, Sio uwongo mkononi 
mwanga. 

Kumbuke haya, Yakobo na Jsraeli, kwani 
mtumwa wangu ndiwe, nimekufanya, mtu- 
mwa kwangu ndiwe, Israeli, usinisahau. 
Nimefuta kama wingu matelezo yako na 
kama wingu zito thambi zako, unirudie 
kwani nimekukomboa. Imbeni mbingu, 
kwani ametenda Yahuwa, pigeni kelele se- 
hemu za chim ya inchi, lieni milima kwa sifa, 


114 


Google 


24. 


27 
28 


í 


ISAYA XLV. 


mwitu, na miti yake yote, kwani amckv- 
mbosa Yahuwa Yakobo, na katika Israeli a- 
tatukuka. 

Ndilo asemalo Yahuwa, mkombozi wako, 
na mfanya wewe katika tumboni, Ndimi 
Yahuwa nifanyaye yote, ninyoshaye mbi- 
ngu peke yangu, nitandaye inchi kwa mwe- 
nyewe. Nivunjaye ishara zao wanenao u- 
batili, na wachawi nawatia wazimo niwaru- 
dishaye nyuma wenyi hekima, na elimu yao 
naifanya upumbafu, nifanyaye imara neno 
la mtumwa wangu, na shauri la mitume 
wangn, niuambiaye Yerusalemi ukaliwe, na 
miji ya Yuda mjengwe, nitainua maanguko 
yao. Niambiaye kilindi, ukauke, na mito 
yako nitanyausha. Nimnenaye Kuro, ndi- 
ye mchunga wangu, atatenda niyapendayo 
yote, akinena kwa Yerusalemi, ujengwe, na 
kwa hekalu, misinji yako itiwe. 


XLV. Ndilo amwambialo Yahuwa Masiya ya- 


ke Kuro, niliyemshika mkono wa kuume, 
kuangusha mbele yake mataifa, na kulege- 
za viuno vya wafalme, kufungua mbele ya- 


2 ke mlango, wala mbau zisifungwe. Mimi 


Ito 


Go gle 


qt 


ie 


10 


ISAYA XLY. 


nitakwenda mbele yako, nitanyosha palipo- 
potoka, milango ya shaba nitavunja, na ma- 
pingo ya chuma nitakata. Nitakupa hazi- 
na za gizani, na zilizofichwa kwa siri, ujue 
ya kwamba ndimi Yahuwa, akuitaye jina 
lako, Muungu wa Israeli. Kwa ajili ya 
Yakobo mtumwa wangu, na Israeli mteule 
wangu nimekuita jina lako, nimekutaja, 
wala hukunijua. 

Mimi Yahuwa, wala tena, illa mimi, ha- 
pana Muungu, nimekufunga, wala hukùni- 
jua. Wajue katika kutoka jua hatta ku- 
shuka kwake, ya kwamba hakuna illa mi- 
mi. Mimi Yahuwa, wala hapana tena. Ni- 
fanyaye nuru, niumbaye giza, nitendaye a- 
mani, niumbaye ubaya, mimi Yahuwa nifa- 
nyaye haya yote. Nyeni enyi mbingu ka- 
tika juu, mwageni, mawingu, haki; inchi 
ifunuke, uchupuke wokovu, ioteshe adili 
marra: mimi Yahuwa niliyeiumba. 

Ole wake agombanaye na mfanya wake, 
kigai kwa kigai cha inchi. Udongo umwa- 
mbie mfanya wake ufanyaje? Ao kazi ya- 
ko, Hana mikono? Ole wake amwambiaye 

116 


(Go gle 


1] 


13 


14 


16 


ISAYA XLV. 


baba wake, umezaa nini? na mke, mimba 
yako nini? Ndivyo asemavyo Yahuwa Mta- 
katifu wa Israeli, na mfanyaji wake, kwayo 
yatakayokuwa niulizeni, juu ya waana wa- 
ngu, na juu ya kazi ya mikono yangu nita- 
kieni. Mimi nimefanya inchi, na mtu juu 
yakenimemumba mimi, mimi mikono yangu 
nikatanda mbingu, na jeshi lao lote naliamu- 
ru. Mimi nimemwondokesha katika haki, 
na njia zake zote nitaagiza, yeye atajenga 
mji wangu, na kufungwa kwangu atatu- 
ngua, si kwa thamani, wala kwa zawadi, a- 
mesema Yahuwa wa majeshi. 

Ndilo asemalo Yahuwa, Kazi ya Misri na 
biashara ya Kushi na Sebaim, watu ware- 
fu, watavuka kwako, watakuwa kwako, wa- 
takufuata, katika pingu watakuja, na kwa- 
ko watainama, watakusihi wewe, Kwako 
tu Muungu wala si mgine, illa Muungu. 
Ndiwe yakini Muungu ujifichaye, Muungu 
wa Israeli, Mwokozi. 

Wameona haya, wamegeuka uso wote, 
watakwenda zao kwa aibu wafanyao sana- 


17 mu. Israeli ameokoka kwa Yahuwa, kwa 


117 


Go gle 


ISAYA ALY. 


wokovu wa milele, hamtaona haya, wala ka- 
mtageuka uso, hatta milele dayima. Kwa- 
ni ndivyo asemavyo Yahuwa muumba mbi- 
ngu, ndiye Muungu afanyaye mchi, aifa- 
nyizaye, ndiye aliyetia imara, hakuiumba 
burre, kwa kukaliwa ameifanya, Mimi Ya- 
huwa wala hapana mgine, sikunena kwa siri 
mahali pa giza pa inchi, sikuambia uzao wa 
Yakobo, nitafute burre. Mimi Yahuwa a- 
nenaye haki, atoaye adili. 

Kusanyikeni njooni, karibuni pamoja ma- 
huru ya mataifa, hawakujua watwekao mti 
wa sanamu yao, waombao muungu asiyeo- 
koa. Neneni wakaribisheni, wafanye shauri 
pamoja. Nani aliyesikiza haya tangu hapo, 
aliyeyanena tangu wakati ule? Siye mimi, 
Yahuwa, wala si tena Muungu illa mimi, 
Muungu wa haki, wala hapana aokoaye, illa 
mimi. Angalieni mimi, mtaokoka 'ncha 
zote za inchi, kwani ndimi Muungu hapana 
mgine. Nimeapa kwa mimi, neno la haki 
Jimetoka kanwani mwangu, halitarudi, kwa- 
ni kwa mimi killa gote litakunjwa, killa u- 
24 limiutaapa. Yakini kwa Yahuwa, atasema, 


118 


Go gle 


20 


ISAYA XLVI. 


haki na uwezo, kwake watakuja, waone ha- 
ya wote waliowaka juu yake. Kwa Yahu- 
wa watatiwa haki wazuo wote wa Israeli, na 


watajisifu. 


XLVI. Bel imeinama, Nebo imejiinamisha, sa- 


bo 


9 


namu zao ziko juu ya nyama, na ng’ombe, 
machukuzi yenu mazito, mzigo wa mchovu. 
Zimeinika zimeinama pamoja, hazikuweza 
kuokoa mzigo, zenyewe zimekwenda kufu- 
ngwa. 

Sikieni mimi, nyumba ya Yakobo, na wo- 
te waliosalia wa nyumba ya Israel, walio- 
chukuliwa tangu matumbo, waliotwaliwa 
tangu tumboni. Hatta uzee mimi. ndiye, 
na hatta mvi mimi nitegemeao, mimi nime- 
fanyiza, na mimi nitachukua, na mimi ni- 
tategemea, na nitavukisha, Mtanifanya 
sawa na nini, na mtanilinganisha, na mtani- 
mcthilisha, nami nitafanana ? 

Hutoa sana thahabu katika mfuko, na 
fetha wapima kwa mizani, wampe kwa kazi 
mfua thahabu, aifanya muungu, waanguke 
na wasujudie. Waichukua juu ya mabega, 
waenda nayo, waiweka mahali pake, yasi- 


119 


Google 


ISAYA XLVII. 


mama, katika mahali pake haitoki. Na te- 
na mtu akiitia haijibu, katika mateso yake 
8 haimwokoi. Kumbukeni haya, mkajionye- 
she waume, wekeeni moyoni, mkosao, 
9 Kumbukeni ya kwanza ya milele, kwani 
wimi Muuugu wala hapana tena, Muungu 

10 wala hapana kama mimi. Kuhubiri tangu 
mwanzo la mwisho, na tangu hapo lisilote- 
ndwa, kunena, Shauri langu litasimama, na 

11 killa nilipendalo nitalifanya. Kuita ndege 
mkali katika mashariki, katika inchi iliyo 
mbali mume wa shauri langu, nami nimenne- 
na, nami nitaleta, nimekusudi, nami nitate- 
nda. l 

12 Sikieni mimi, wenyi moyo hodari, walio 

3 mbali ya haki, nitaleta karibu haki yangu, 
haitakuwa mbali, wala wokovu wangu hau- 
takawia, nitatoa katika Sayuni wokovu, 
kwa Israeli utukufu wangu. 

XLVII. Ushuke ukae mavumbini, bikira binti 
Babeli, ukae chini, hapana kiti, binti Wa- 
kasidi, kwani hutazidi kuitwa mwororo na 

2 laini. Twaeni mawe ya kusagia, usagie u- 
nga, funne nyele, funue mguu, funue paja, 

120 


Go gle 


Gr de 


10 


11 


Go gle 


ISAYA XLVII 


uruke mito, utafenuka utupu wako, aibu ya- 
ko itaonekana, tatwaa kisasi, siji kwa mwa- 
na adamu. Mkombozi wetu Yahuwa wa 
majeshi, jina lake Mtakatifu wa Israeli. U- 
kae kimya uende zako gizani, binti Wakasi- 
di, kwani hutazidi kuitwa, bibi wa wafalme. 

Nalikuwa na hasira na watu wangu, nika- 
tia vibaya urithi wangu, nikawaleta mkononi 
mwako, hukuwafanyia rehema, juu ya mzee 
umefanya mzigo wako mzito mno. Ukane- 
na, nitakuwa bibi milele, hatta hukuyatia ha- 
ya moyoni, wala bukukumbuka mwisho wao. 

Sikie sasa haya, mwororo ukaaye katika 
tumaini, ukinena moyoni mwako, Nidmi 
wala hapana mgine, sitakaa mjaani wala si- 
tajua kufiwa. Zitakupata hizi mbili gháfula 
siku moja, kufiwa watoto na mume, pia zote 
zitakupata, kwa wingi wa matendo yako 
mabaya, kwa nguvu ya uchawi wako sana. 

Ukatumaini katika maovu yako, ukane- 
na, hakunaanionaye. Hekima yako na ma- 
arifa yako yamekupindua, ukanena moyoni 
mwako, Ndimi, wala hakuna illa mimi. 
Utakuja juu yako ubaya, hutajua utokako, 

121 


13 


15 


ISAYA XLVIII. 


utaanguka juu yako msiba, huwezi kuutu- 
liza, utakuja juu yako marra uharibifu 
usipojua. 

Simama bassi na wachawi wako, na wi- 
ngi wa kuloga kwako, uliotendea kazi ta- 
ngu ujana wako, illi labuda uweze kufaa, 
illi labuda upate nguvu. Umechoka kwa 
wingi wa washauri wako, wasimame sasa, 
wakuokoe, wajuao falaki, watazamao nyota, 
wabashirio kwa mwezi, katika yale yataka- 
yokupata. Wako kama makapi, moto uta- 
wala, hawatavukisha maisha yao katika 
mkono wa moto, silo kaa la kukotea moto, 
moto wa kukalia. Hivi itakuwa kwako. 
nao waliotenda kazi nawe, wafanyi biashara 
wako tangu ujana wako, killa mmoja upa- 
nde wake wamepotea, hakuna akuokoaye. 


XLVIII. Sikieni haya, Ee nyumba ya Yako- 


9 


“ai 


bo, mlioitwa kwa jina la Israeli, mliotoka 
katika maji ya Yuda, mwapao kwa jina la 
Yahuwa, mnenao Muungu wa Israeli, si 
kwa kweli, wala si kwa haki. 
Kwani wajitaja wa mji mtakatifu, wate- 
gemea juu ya Muungu wa Israeli, Yahuwa 
122 


Go gle 


10 


ISAYA XLVIII. 


wa majeshi jina lake. Nimehubiri mambo 
ya kwanza tangu mwanzo, yakatoka ki- 
nwani mwangu, nikayaonyesha, nikatenda 
marra, yakawa. Kwa sababu nalikujua 
mkaidi, na shingo lako mshipi wa chuma, 
na paji la uso wako shaba. Hatta tangu 
mwanzo nimekuhubiria, mbele ya kuwa 
nikakuonyesha, usipate kusema, sanamu 
yangu imetenda hu, na sanamu iliyocho- 
ngwa, na sanamu iliyoyeyushwa, imeziamu- 
ru. Ulisikia, tazama haya yote, na ninyi 
hamtanena? Nimekusikia mapya, tangu 
sasa yaliyofichwa, wala hamkuyajua. Sasa 
yameumbwa wala si wakati ule, wala mbe- 
le ya leo, wala hamkuyasikia, msiseme, 
nami naliyajua. Hatta hukusikia, hatta — 
hukujua, hatta tangu hapo halikuzibuka 
sikio lako, kwani nalikujua kwa hila utafa- 
nya hila, na mwenyi hila tangu tumboni 
umeitwa wewe. 

Kwa ajili ya jina langu nitaakirisha hasira 
yangu, na kwa sifa zangu nitajizuia kwako, 
nisikukatie mbali. Nami nimekusafisha, 
wala si kwa fetha, nimekuchagua katika 
123 


Go gle 


11 


13 


14 


16 


17 


18 


ISAYA XLVIH. 


tanuru la mateso. Kwaajili yangu, kwa 
ajili yangu nitafanya, gissi gani itiwe una- . 
jisi? wala sitampa mgine utukufu wangu. 

Sikie mimi, Yakobo na Israeli, niliyekui- 
ta, mimi ndimi, mimi wa kwanza, mimi tc- 
na wa mwisho. Mkono wangu tena uliwe- 
ka inchi, na mkono wangu wa kuume ume- 
pima mbingu, nikiziitia mimi, zitasimama 
pamoja. Kusanyikeni ninyi nyote, mkasi- 
kie, nani wao aliyekubiri haya? Yahuwa a- 
limpenda, atafanya alitakalo katika Babeli, 
na mkono wake Wakasidi. Mimi, mirai ni- 
menena, nikamwita tena, valimleta atafa- 
nyikia njia yake. | 

Karibuni kwangu, sikieni haya, tangu 
mwanzo sikusema kwa siri, tangu yalipo- 
kuwa nipo mimi, na sasa Bwana Yahuwa 
amenipeleka na Roho yake. Ndilo asema- 
lo Yahuwa Mkumbozi wako, Mtakatifu wa 
Israeli, Mimi Yahuwa Muungu wako niku- 
funzaye kwa kufaa, akuendeshaye katika 
njia utakayoendea. 

Laiti ungalisikia amri zangu, ingalikuwa 
amani yako kama mto wa maji, na haki ya- 

124 


Go gle 


19 


20 


21 


22 


ISAYA XLIX. 


ko kama mawimbi ya bahari. Wangali- 
kuwa kama mchanga wazao wako, na wa- 
tokao matumbo yako kama vikokoto vyake, 
wala halingalikatika, wala halingalifutiwa 
jina lake mbele yangu. 

Tokeni katika Babeli, kimbieni katika 
Wakasidi, kwa sauti ya kuimba mhubiri, 
msikize haya, mweneze hatta mwisho wa 
inchi, semeni, Amekomboa Yahuwa mtu- 
mwa wake Yakobo. Wala hawakuona kin 
alipowaleta katika jangwa, akatokeza kwao 
maji katika mwamba, akapasua mwamba, 
yakatoka maji. Hapana amani, amesema 
Yahuwa, kwa mabaya. 


XLIX. Sikieni mimi, visiwa, kasikilizeni mata- 


ifa wa mbali, Yahuwa katika tumboni ali- 
niita, katika tumbo la mamangu alikumbu- 
sha jina langu. Akafanya kinwa changu 
kama upanga mkali, kivulini mwa mkono 
wake akanisetiri, akanifanya mshale ulioza- 


3 gaa akanificha katika podo lake. Akania- 


4 


mbia, Mtumwa wangu wee, Israeli, kwani 

kwa wewe nitajisifu. Nikanena mimi, ni- 

metenda kazi burre, kwa ubatili na kisicho- 
125 


Go gle 


qr 


6 


ISAYA XLIX. 


faa nimetumia nguvu zangu, illakini huku- 
mu yangu kwa Yahnuwa, na kazi yangu kwa 
Muungu wangu. | 

Bassi akanena Yahuwa anifanyaye katika 
tumboni, kwa mtumwa wake, nimletee tena 
Yakobo, Israeli asipokusanyika nitakuwa 
mtukufu machoni pa Yahuwa, na Muungu 
wangu ndiye nguvu zangu. 

Akanena, Chepesi uwe wewe kwangu 
mtumwa, uinue makabila ya Yakobo, uwa- 
rudishe waliovuka wa Israeli, mtakufanya 
nuru kwa mataifa, uwe na wokovu wangu 
hatta mwisho wa inchi. 

Ndilo asemalo Yahuwa mkombozi wa 
Israeli, mtakatifu wake, kwa yule aliyetha- 
rauliwa na mtu, aliyechukiwa na taifa, kwa 
mtumwa wa wakuu, Wafalme wataona wa- 
taondoka, wakuu watasujndu, kwa sababu 
ya Yahuwa aliye amini, Mtakatifu wa Isra- 
eli, aliyekuchagua. 

Ndilo asemalo Yahuwa, Wakati wa ku- 
pendeza nimekusikia, na siku ya kusayidia 
mimi kwako, nitakuhifathi, nitakuweka 
kwa agano la watu, kuiinua inchi, kurithi- 

| 126 


Go gle 


ISAYA XLIX. 


9 sha urithi ulioharibika. Uwaambie walio- 
fungwa, tokeni, nao walio gizani, mjionye- 
she. Watalishwa njiani, na-mahali pote pa 

10 juu malisho yao. Hawataona njaa tena 
wala kiu, wala hari wala jua halitawapiga 
tena, kwani awarehemuye atawaongoza, 
hatta kwa chemchemi za maji atawachukua. 

1 Nami nitafanya milima yangu yote njia, na 

12 njia pana zangu zitakuwa juu. Angalieni, 
hawa wanakuja katika mbali, na hawa 
katika kaskazini, na katika magaribi na 
hawa katika inchi ya Sinim. 

13 Imbeni, mbingu, ufurahi, inchi, pigeni 
kelele mkiimba, milima, kwani Yahuwa a- 
metuliza watu wake, akarehemu wateswa 

14 wake. Sayuni ikanena, Ameniacha Yahu- 

15 wa, Bwanaamenisahau. Atasahau mwana- 
mke mtoto wake anyonyaye, asirehemu 
waana wa tumbo lake, hatta hawa wakisa- 

16 hau, mimi sikusahau wewe. Angalia, ni- 
mekuandika juu ya vitanga vya mikono 
yangu, kuta zako mbele yangu dayima. 

17 Wafanya hima wakujengao, wakuharibuo, 
wakuangushao watatoka kwako. 

127 


Go gle 


ISAYA XLIX. 


18 Inue macho yako kuzunguka ukaone, 
hawa wote wajikusanya kwako, watakujia. 
Mimi hayi amesema Yahuwa, kwani kwa 
hawa wote utajipamba kwa uzuri utajifu- 

19 ngia kama arusi. Kwani unyika wako, na 
pasipo watu, na inchi ya uharibifu wako, 
kwani sasa pembamba kwako kwa wakaao, 

20 nao waliokumeza wako mbali. Hatta wa- 
tasema masikioni mwako waana wa kufiwa 
kwako, pembamba kwangu mahali, nipe 

21 nafasi nikae. Nawe utasema moyoni, nani 
aliyenizalia hawa, nami nimefiwa, na peke 

` yangu, kuhamishwa na kusafiri, nani aliyelea 
hawa? Mimi nimeachwa peke yangu, wali- 
kuwa wapi hawa? 

22 Ndilo asemalo Bwana Yahuwa, Nitainua 
mkono wangu kwa mataifa, na kwa watu 
nitatweka bandera yangu, wataleta waana 
wako katika kifua na binti zako watachu- 

23 kuliwa begani. Watakuwa wafalme baba 
zako za kunyonya, na malkia mama zao wa 
kunyonya, uso kwa inchi watakuinamia, na 
mavumbi ya miguuni pako wataramba, wa- 
tajua ya kwamba ndimi Yahuwa, hawatao- 

128 


Go gle 


L. 


to. 


ISAYA L. 


na haya waningojao. 
Ataondolewa aliye hodari mateka, aliye- 


>) twaliwa kwa haki atatoka? Kwani ndivyo 


asemavyo Yahuwa, hatta waliotwaliwa nao 
walio hodari wataondolewa, na mateka ya 
mjeuri watatoka, nitateta mimi nao watetao 
nawe, na waana wako mimi nitawaokoa. 
Nitawalisha wakutetao na nyama zao we- 
nyewe, na kama mvinyo watalewa na damu 
zao wenyewe, nao wenyi mwili wote wata- 
jua ya kwamba mimi Yahuwa akuokoaye 
na mkombozi wako, mwenyi nguvu wa ls- 
raeli. 

Ndilo asemalo Yahuwa, Iko wapi khati 
ya talaka ya mama wako, niliyemwacha ? 
Ao kwa yupi aniwiaye nimewakuza ? Anga- 
lieni kwa maovu yenu mmejiuza wenyewe, 
na kwa makosa yenu mama wenu ameachwa. 

Kwa hiyo nikija hapana mtu, nikuta ha- 
pana kujitu. Kupunguka umepunguka 
mkono wangu katika kukomboa, wala ha- 
pana kwangu uwezo wa kuponya? Angalia, 
kwa kukemea mimi nakausha bahari, na- 
fanya mito jangwa, zitaoza samaki zao kwa 

129 


Go gle 


œo 


(oR 


~J 


10 


C 


ISAYA L. 


kukosa maji, zitakufa kwa kiu. Nazivika 
mbingu kwa weusi, nafanya sako kifuniko 
chaa. Bwana Yahuwa amenipa ulimi wa 
waalimu, nijue kumwambia neno aliyecho- 
ka wakati wake, huamsha assubuhi assubu- 
hi, huniamsha sikio nisikie kama waalimu. 

Bwana Yahuwa amenifukua sikio wala 
mimi si mwasi, sikurudi nyuma. Nalitoa 
mwili kwa wapigao, na machavu yangu kwao 
wang’oao nyele sikuficha uso wangu katika 
manyonge na mate. 

Naye Bwana Yahuwa atanisayidia, kwa 
hiyo sioni haya, kwa hiyo nimeweka uso 
wangu kama jiwe, nikajua ya kwamba si- 
taaibika. Karibu anifanyaye haki, nani a- 
takayeshindana nami? tusimame pamoja, 
anishtakiye nani? aje kwangu. Tazama 
Bwana Yahuwa atanisayidia, nani atakaye- 
nihukamu ? Hawa wote watachakaa, noo- 
ndo itawala. 

Nani kwenu amwogopaye Yahuwa asiki- 
aye sauti ya mtumwa wake, aendaye katika 
giza, wala hapana kuangaza kwake, atumai- 
ni kwa jina la Yahuwa, ategemee kwa 

130 


30 gle 


11 


LI. 


2 


ISAYA LI. 


Muungu wake. Enyi nyote mwashao mo- 
to, mjizungushao macheche, enendeni kati- 
ka anga la moto wenu, na katika macheche 
mliyoyawasha. Kwa mkono wangu itaku- 
wa kwenu hivi, katika huzuni mtalala. 
Sikieni mimi mfuatao haki, mtafutao Ya- 
huwa, tazameni mwamba mlikokatika, na 
kuchimbuka birika mlikovutiwa. Tazame- 
ni Ibrahimu baba wenu, na Sara aliyewazaa, 
kwani peke yake nalimwita, nikambariki, 
nikamzidisha. Kwani Yahvwa atatuliza 
Sayuni, atatuliza maharibifu yake yote, a- 
tafanya unyika wake kama Adeni, na ja- 
ngwa lake kama bustani ya Muungu. Fu- 
raha na kicheko kitaonekana kwake, kushu- 
kuru na sauti ya knimba. 
“Sikilizeni mimi watu wangu, taifa langu, 


mnipe masikio, kwani sheria itatoka kwa- 


ngu, na hukumu yangu nitaisterehisha kwa 

nuru ya watu. Haki yangu kariba umeto- 

ka wokovu wangu, mikono yangu itawahu- 

kumia watu. Kwa mimi visiwa vitangoja, 

na kwa mkono wangu watatazamia, Inueni 

mbinguni macho yenu, mkatazame inchi 
ləl 


Go gle 


10 


11 


ISAYA LI. 


chini, kwani mbingu kama moshi zimepita, 
na inchi kama nguo itachakaa, na wakaao 
humo watakufa pamoja, na wokovu wangu 
utakuwa milele, na haki yangu haitavunjika. 

Nisikie mimi mjuao haki, watu wenyi 
sheria yangu moyoni mwao, msiogope aibu 
ya watu, wala kwa mashutumu yao msitiwe 
hofu. Kwani kama vazi noondo itawala, 
na kama suffuf itawaharibu, na haki yangu 
itakuwa milele, na wokovu wangu kizazi 
kwa kizazi. 

Amke, amke, uvae nguvu, mkono wa 
Yahuwa. Amke kama sika za kale, vizazi 
vya milele. Siwe ndiwe uliyemkata mwenyi 
kiburi, ukatia nyoka jeraha? Niwe ndiwe 
uliyekausha bahari, maji ya vilindi vingi, 
ukifanya malindi ya bahari njia ya kuvukia 
waliokombolewa? Nao waliokombolewa 
na Yahuwa watarudi, watakuja Sayuni na 
kuimba, na furaha milele juu ya vitwa vyao. 
Kicheko na furaha watapewa, zitakimbia 
huzuni na kuugua. 

Mimi, mimi ndimi awatulizaye, nani we- 
we, utiwe hofu na mtu, atakufa, na mwana 


132 


Go gle 


ISAYA LI. 


13 Adamu, kama majani atakuwa. Ukamsa- 
, hau Yahuwa aliyekufanya, atandaye mbi- 
ngu, awekaye inchi, ukaogopa dayima killa 
siku mbele ya hasira yake aoneaye, ‘akijifa- 
nya tayari aharibu. Iko wapi hasira yake 
aonaye ? 
14 Hufanya haraka aliyehamishwa afunguli- 
we, asife katika shimo, wala chakula chake 
15 kisipunguke. Na mimi Yahuwa Muungu 
wako atengaye bahari, mawimbi yake ya- 
kavuma, Yahuwa wa majeshi jina lake. 
16 Nikaweka maneno yangu kinwani mwako 
na katika kivuli cha mkono wangu nimeku- ` 
hifathi, niziweke mbingu, nifanye imara in- 
chi, niambie Sayuni, ndiwe watu wangu. 
17 Amke, amke, ondoke Yerusalemi, uliye- 
kunywa kwa mkono wa Yahuwa kikombe 
cha hasira yake, chembe cha kikombe cha 
18 shidda umekunywa umesonga. Hapanakio- 
ngozi kwake katika waana wote aliowazalia, 
wala amshikaye mkono, katika waana wote 
19 aliowalea. Haya mawili yamekupata, nani 
atakayelia nawe, kuachwa, kuharibika, na 
20 njaa, na upanga, kwa nani nikutulize? Wa- 
133 


Go gle 


Lo 


ISAYA LII. 


ana wako wamezimia, wamelazwa mwanzo 
wa killa njia, kama ng'ombe wa mwitu ka- 
tika wavu, wamejaa hasira ya Yehuwa, ku- 
kemea Muungu wako. 

Kwa hiyo sikie bassi haya, uliyeteswa, na 
uliyelewa, illa si kwa mvinyo. Ndilo ase- 
malo Bwana wako Yahuwa, na Muungu: 
wako atetaye kwa watu wake, Nimeondoa 
katika mkononi mwako kikombe cha shidda 
chembe cha kikombe cha hasira yangu, hu- 
tazidi kukinywa tena. Nitakitia mkononi 
mwao anayekuharibu, waliokuambia nafusi, 
iname tupite, ukaweke kama inchi mwili 
wako, na kama njia kwao waliopita, 


LII. Amke, amke, uvae nguvu zako Sayuni, 


tx 


o> 
Jd 


4 


Go gle 


uvae mavazi ya utukufu wako, Yerusalemi 
wji mtakatifu, kwani hatazidi kuja kwako 
asiyetahiriwa wala mnajisi. Ujikung'ute 
katika mavumbi, ondoke uketi Yerusalemi, 
jifungulie mafungo ya shingoni mwako, 
binti Sayuni uliyefungwa. 

Kwani ndilo asemalo Yahuwa, Umeku- 
zwa burre, na pasipo fetha utakombolewa. 
Kwani ndilo asemalo Bwana Yahuwa, wa- 

13-4 


SJ 


11 


ISAYA LII. 


lishuka wetu wangu Misri kwanza, wasa- 
firi huko, Ashur wakawaonea burre. Bassi 
sasa ninani hapa, amesema Yahuwa, kwani 
watu wangu wamechukuliwa burre, wawa- 
tawalao wawafanye walie, amesema Yahu- 
wa, na dayima killa siku jina langu lane- 
nwa unajisi. Kwa hiyo watu wangu wata- 
nijua jina langu, kwa hiyo siku ile, ndimi 
mimi, ninaye, nipo mimi. 

Wazuri mno juu ya milima miguu yake 
abashiriye, asikizaye amani, abashiriaye 
mema, asikizaye wokovu, aambiaye Sayuni, 
amiliki Muungu wako. Walinzi wako wa- 
tapaliza sauti, wataimba sauti pamoja, kwa- 
ni jicho kwa jicho wataona, arudishapo 
Yahuwa Sayuni. 

Pigeni kelele, imbeni pamoja, maharibi- 
ka ya Yerusalemi, kwani Yahuwa ametuliza 
watu wake, amekomboa Yerusalemi. A- 
meweka wazi Yahuwa mkono wa utakatifu 
wake machoni pa mataifa yote, wataona 
"ncha zote za inchi wokovu wa Muungu 
wetu. 

Tokeni, tokeni, ondokeni huko, msiguse 

135 | 


Go gle 


ISAYA LIII. 


uchafu, ondokeni katika kati yake, jitaka- 
senl, mchukuao vyombo vya Yahuwa. 
12 Kwani si kwa haraka mtatoka, wala si kwa 
kukimbia mtakwenda, kwani apitaye mbele 
yenu Yahuwa, naye awakusanyaye Muungu 
wa Israeli. | 
13 Yuko mtumwa wangu atatenda busara, 
atatukuka, atainuka, atakuwa juu sana. 
14 Kama wengi walivyoshangaa kwako, ame- 
haribika kuliko mtu uso wake, na umbo 
15 lake kuliko waana adamu. Hivi atanyuni- 
za mataifa mengi, juu yake wafalme wata- 
famba kinwa, kwani yasiyohubiriwa kwao, 
wataona, wasiosikia watafikiri. 
LIII. Nani aliyesadiki habari zetu, na mkono 
2 wa Yahuwa amefunuliwa nani? Atakuwa 
kama chupuko mbele yake, na kama shina 
katika inchi kavu hana namna, wala uzuri, 
tukimwona, wala kuangaliwa tumtamani. 
3 Ametharauliwa, watu wakamkataa, mtu wa 
huzuni, ajuaye ugonjwa, kama kuficha uso 
kwake, akatharauliwa, hatukumwona kitu. 
4 Yakini ugonjwa wetu huyu amechukua, 
na huzuni zetu amezitweka, tukamwona 
136 


Go gle 


ISAYA LIII. 


amepigwa, ameteswa na Muungu, amethili- 

9 ka. Naye alijeruhi kwa makosa yetu, aka- 
pondwa kwa maovu yetu athabu ya amani 
yetu juu yake, na kwa machubuko yake 
tumepona. 

6 Sisi wote kama kondoo tumepotea killa 
mtu kwa njia yake tumezunguka, na Yahu- 
wa ameleta juu yake maovu yetu sisi sote. 

7 Alionewa, aliteswa, wala hakufunua kinwa, 
kama mwana kondoo alichukuliwa kuuawa, 
na kama kondoo kwa wale wakatao suffuf, 
akanyamaza hakufumbua kinwa. 

8 Alitwaliwa katika kufungwa na katika 

kuhukumiwa, na kizazi chake nani ataka- 
yenena, kwani alikatika katika inchi ya 
wahayi, kwa makosa ya watu wangu alipi- 

9 gwa. Akafanya pamoja na waovu kuzikwa 
kwake na pamoja na tajiri katika mauti 
yake, kwa sababu hakutenda jeuri, wala 
hila kinwani mwake. 

10 Yahuwa akapenda kumchubua, akampa 
ugonjwa, ukifanya nafusi yake thabihu 
kwa thambi, ataona uzao, atazidisha siku, 
mapenzi ya Yahuwa mkononi mwake yata- ` 

137 


Go gle 


ISAYA LIV. 


11 fanikiwa. Ataona ya kazi ya nafusi yake, 
atashiba, kwa maarifa yake mtumwa wa 
haki yangu atawapa haki wengi, na maovu 
yao atachukua. 

12 Kwa hiyo nitampa sehemu na wakuu, na 
pamoja nao walio hodari atagawanya mate- 
ka, kwa sababu amemimina nafusi yake 
katika kufa, na pamoja na wakosao akaha- 
sibika, naye akatwaa thambi za wengi, 
akawaombea wakosao. 

LIV. Utoe sifa mtasa usiyezaa, upige kelele 
ukiimba, usiye na mimba, kwani waanawe 
aliyeachwa wengi kuliko waanawe aliye 

2 na mume, amenena Yahuwa. Upanue ma- 
hali pa hema yako, na mapazia ya masika- 
ni yako uyanyoshe, usiache, ufanye ndefu 
kamba zako, ufanye imara mismari yako. 

3 Kwani upande wa kuume na wa kushoto 
utatoka, na uzao wako utawarithi mataifa, 
utafanya miji iliyoachwa ikaliwe. 

4 Usiogope kwani hutatiwa haya, wala hu- 
tageuka uso, kwani hutaaibika, kwani haya 
ya ujana wako utaisahau, na aibu ya njaani 


wako hutaikumbuka tena. Kwani mume 
138 


Cr 


Go gle 


Cs 


“I 


10 


ISAYA LIV. 


wako mfanya wewe, Yahuwa wa majeshi 
jina lake, na mkombozi wako, Mtakatifu 
wa Israeli, Muungu wa inchi yote ataitwa. 
Kwani kama mke aliyeachwa, aliyeteswa 
rohoni, amekuita Yahuwa, na mke wa ujana, 
ulipoachwa, amesema Muungu wako. 
Muda mdogo nimekuacha na kwa rehe- 
ma nyingi nitakukusanya. Kwa hasira ya 
kiasi nalificha uso wangu muda kwako, na 
kwa rehema ya milele nimekurehemu, ame- 
sema mkombozi wako Yahawa. Kwani 
maji ya Nuhu haya kwangu, nilivyoapa 
maji ya Nuhu yasipite tena juu ya inchi, 
hivi nimeapa sitaona. hasira juu yako, wala 
sitakukemea. Kwani milima itaondoka, 
na vilima vitaondolewa, wala rehema yangu 
haitaondoka kwako, wala agano la amani 


, yangu halitaondolewa, amesema akurehe- 


muye Yahuwa. 

Ee uliyeteswa, uliyechukuliwa na tufano, 
usiyetulizwa, nipo mimi niwekaye kwa ra- 
ngi nzuri mawe yako, nitakuweka kwa sa- 
mawati misinji yako. Nitafanya madirisha 
yako jiwe jekundu, na milango yako ya 

139 


Go gle 


boat 
or 


16 


17 


ISAYA LV. 


mawe yawakayo, na killa mpaka wako kwa 
mawe yapendezayo. Watoto wako wote 
watafundishwa na Yahuwa, na amani nyi- 
ngi kwa watoto wako. Katika haki utaku- 
wa imara, utakuwa mbali ya kuonewa, kwa- 
ni hutaogopa, na katika kupondeka, kwani 
hakutakukaribia. 

Kukusanya watajikusanya illa si kwa mi- 
mi killa akusanyikaye kwako juu yako a- 
taanguka. Ndimi mimi niliyemumba mfua 
akivukuta katika makaa ya moto, aletaye 
chombo cha kazi yake, nami nimemumba 
mthuru aharibu. 

Killa kilichofanyika juu yako hakitasita- 
wi, na killa ulimi uondokaye juu yako kati- | 
ka hukumu utahukumia: ndiyo urithi wa 
watumwa wa Yahuwa na haki yao katika 
kwangu, amesema Yahuwa. 


LV. Ee killa aonaye kiu, njooni majini, naye 


2 


asiye na fetha njooni, nunueni, mle, njooni 
mnunue pasipo fetha na pasipo thamani 
mvinyo na maziwa. 
Kwa nini mwatoa fetha kwa kisicho cha- 
kula, na kazi yenu kwa kisichoshibisha ? 
140 


Go gle 


3 


10 


1] 


ISAYA LY, 


Kusikia sikieni mimi, mle mema, mkafura- 
hiwe nafusi zenu kwa manono. Inameni 
sikio lenu, njooni kwangu, sikieni na nafusi 
yenu itaishi, nitafanya nangi agano la milele, 
rehema imara za Daudi. 

Yuko, nime’mweka kwa shahidi kwa wa- 
tu, mkuu, na aamuruye watu. Taifa usi- 
lolijua utaita, na taifa lisilokujua wewe, wa- 
takujia mbio, kwa ajili ya Yahuwa Muungu 
wako, na Mtakatifu wa Israeli. kwani ame- 
kutukuza. Tafuteni Yahuwa akionekana, 
mwitie akiwa karibu. Aache mwovu njia 
yake na mtu wa ubaya mawazo yake, waru- 
di kwa Yahuwa, naye atawarehemu, na kwa 
Muungu wetu, kwani atazidi kuachilia. 

Kwani siyo mawazo yangu mawazo yenu, 
wala njia zako njia zangu, amesema Yahu- 
wa. Kwani mbingu zilivyo juu kuliko inchi, 
hivi juu njia zangu kuliko njia zenu, na ma- 
wazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwani 
kama mvua ishukavyona theluji katika mbi- 
nguni, wala hairudi hukoisiponywesha inchi, 
ikaichupuza, ikaimeesha, apewe mbegu a- 
pandaye, na chakula alaye, hivi litakuwa ne- 

111 


Go gle 


ISAYA LVI. 


no langu, litokalo kinwani mwangu, halini- 
rudii burre lisipofanya nilivyopenda, nalo 
litafanikiwa kwa ile niliyolipelekea. 

12 Kwani kwa furaha mtatoka, na kwa ama- 
ni mtaletwa, milima na vilima vitapiga ke- 
lele mbele yenu vikiimba, na killa mti wa 

13 mwituni utapiga makofi. Mahali pa mwi- 
ba itamea mberoshi, na mahali pa mbigili 
mhades, itakuwa kwa Yahuwa kwa jina, 
kwa ishara ya mte!e isivyokatika. 

LVI. Ndilo asemalo Yahuwa, shikeni hukumu, 
mkafanye haki, kwam karibu ni wokovu 

2 wangu kuja, na haki yangu ifunuke. Heri 
mtu atendaye haya, na mwana Adamu ashi- 
kaye hilo, kulinda sabato katika unajisi, na 
kujilinda mkono katika kutenda uwovu wote. 

3 Wala asiseme mwana wa mgeni aamba- 
tanaye na Yahuwa, kunena, kutengwa nime- 
tengwa na Yahuwa katika watu wake, wala 
asiseme towashi, nipo mimi mti uliokauka. 

4 Kwani ndiyo asemayo Yahuwa kwa mato- 
washi watakaolinda sabato zangu, watakao 
niliyopenda mimi, na washikao agano langu, 

5 nitawapa hawa nyumbani mwangu, na kati- 

142 


(Go gle 


ISAYA LVI. 


ka kuta zangu, mkono na jina kupita waa- 
na na binti, jina la milele nitawapa, wala 
halitapotea. 

6 Na waana wa mgeni watakaoambatana 
na Yahuwa kumngojea na kupenda jina la 
Yahuwa, kuwa kwake kwa watumwa, killa 
alindaye sabato isitiwe utajisi, na washikao 

7 agano langu, nitawaleta kwa mlima wa uta- 
katifu wangu, nitawafurahisha nyumbani 
mwangu mwa kuomba, makafara yao na 
thabihu zao, kukubalika juu ya mathbahu 
yangu,kwani nyumba yangu nyumba ya 

8 kuomba itaitwa, kwa watu wote. Asema 
Bwana Yahuwa, akusanyaye waliofukuzwa 
wa Israeli, nitakusanya tena kuliko kusa- 
nyiko lake. 

9 Nyama zote za mashamba njooni kula, 

10 killa nyama ya mwituni. Walinzi wake vi- 
pofu, wote wajinga, wote mbwa bubu, ha- 
wawezi kulia, waotao, walalao, wapendao 

11 usingizi. Nao mbwa wakali wasiojua ku- 
shiba, nao wachungaji hawajui kufahamu, 
wote kwa njia yake wameangalia, kwa fayi- | 

12 da yake yeye hatta mwisho. Njooni nita- 

143 


(Go gle 


ISAYA LVII 


twaa mvinyo, tutakunywa kileo, itakuwa 
kama leo kesho, na kuzidi sana. 

LVII. M wenyi haki amepotea wala hakuna a- 
wekaye moyoni, na watu wa rehema wame- 
twaliwa, wala hapana afikiriye ya kwamba 
mbele ya mabaya ametwaliwa mwenyi haki. 

2 Ataingia katika amani, watastarehe katika 
malalo yao, waendao mbele yake. 

3 Nanyi karibuni waana wa wachawi, uzao 

4 wa uzinzi na asharati. Mmemthihaki nani, 
juu ya nani mmefumbua kinwa, mmetoza 
ulimi? Sinyi waana wa makosa, uzao wa 

5 uwongo? Mkifanya nyegi kwa miti miku- 
bwa chini ya killa mti umeao, mkichinja 
watoto katika wadi chini ya miamba iliyo- 
'pasuka. 

6 KEatika vikokoto vya mtoni sehemu yako, 
hivi ndivyo kura yako, kwa hivi mmemimi- 
na sadaka va kunywa, mmetoa sadaka-ya 
unga, nifarajike na haya? 

7 Juu ya mlima mrefu uendao juu umewe- 
ka malalo yako, hatta huko umepanda mtoa 

8 thabihu. Na nyuma ya mlango, na mwi- 
mo umeweka makumbusho yako, kwani si 

144 


Go gle 


9 


10 


11 


ISAYA LVII. 


mimi uliyefunuliwa, ukapanda, umepanua 
malalo yako, umejichongea kuliko wale, u- 
mependa malalo yao, mahali ulipoona. U- 
kamwendea mfalme kwa marhamu, ukazidi- 
sha rangi zako, ukapeleka wajumbe wako 
hatta mbali, ukajithili hatta kaburini. Kwa 
kuwa nyingi njia zako umechoka, wala hu- 
kunena, imekatika tamaa, chakula cha mko- 
no wako umekiona, kwa hiyo hukuhuzuni- 
ka. 


Umemwogopa nani ukaona hofu, useme 


uwongo, wala hukunikumbuka mimi, wala 


12 


13 


14 


lò 


hukujitia moyoni? Si mimi niliyenyamaza 
tangu milele, wala hukuniogopa. Nitahu- . 
biri haki yako, na matendo yako, wala ha- 
yakukufaa. Uhapo, wakuponye wenzako, 
na wote watachukuliwa na upepo, watachu- 
kuliwa na ubatili, naye anitarajiaye atairithi 
inchi, ataumiliki mlima wa watakatifu wa- 
ngu. Akinena, fanyizeni, fanyizeni, fanye- 
ni sawa njia, ondoeni kwazo katika njia ya 
watu wangu. 

Kwani ndilo asemalo aliye juu, aliyetu- 
kuka akaaye pa milele, na Mtakatifu jina 

145 


(Go gle 


- ISAYA LVIII. 


lake, kwa juu na patakatifu nitakaa, na kwa 
kupondeka na kunenyekea roho, nifanye 
hayi roho yao wanenyekeao, niwajilie wenyi 
moyo uliopondeka. Kwani sitateta milele, 
wala hatta mwisho sitaona hasira, kwani ro- 
ho mbele yangu ingezimika, na nafusi nili- 
zifanya. 

Kwa uovu wa tamaa zake naliona hasira, 
nikampiga, kuniticha nikaghathabika, aka- 
cuda kipotoe njia ya moyo wake. Njia za- 
ke nimeziona, nitamponya, nitamsterehisha, 
nitamrudisha faraja yeye, nao wamliliao. 

Naumba uzao wa midomo, Amani amani, 
mbali na karibu, amenena Yahuwa, nime- 
ponya. Na waovu kama bahari iliyocha- 
tuka, isiyoweza kutulia, maji yake yakitoa. 
tope na taka. Hapana amani, amesema 
Muungu wangu, kwa waovu. 


LUVIJI. Pige kelele kooni, usiache, paliza 


rs) 


ond 


santi yako kama paanda, kaonyeshe watu 

wangu makosa yao, na nyumba ya Yakobo 

thambi zao. Nami siku kwa siku wanita- 

futa, wataka kujua njia zangu, kama taifa 

waliofanya haki, wala hawakuacha hukumu 
146 


Go gle 


Cr 


ISAYA LVIII. 


ya Muungu wao, waniulizia hukumu za ha- 
ki, wapenda kumkaribia Muungu. 

Kwa nini tumefunga, wasema, nawe hu- 
kuona, tumetesa nafusi zetu wala hukujua. 

Nanyi katika kufunga mmetaka, mlipe- 
ndalo, na kazi zenu zote mmetwaa kwa 
nguvu. Nanyi mmefunga kwa kuteta na 
kugombana, na kutikisa konde vibaya. Ha- 
mkufunga kama siku ya kusikiza juu sauti 
yenu. Ndiyo hiyo kufunga nilivyochagua 
siku ya kutesa mtu nafusi yake, kujiinama 
kitwa kama mwanzi, na kutanda sako na 
majifu? Ndiyo hiyo mliyoita kufunga, na 
siku ya kumpendeza Yahuwa ? 
Siyo hiyo kufunga niliyochagua ? kufangua 
mafungo ya ubaya, kufungua mizigo mizito, 
kuwaacha waliopondeka huru, na vunja 
killa mti wa shingoni. Siyo kugawanya 
chakula chako naye mwenyi njaa, na kuleta 
nyumbani walioteswa wasio na kwao, uki- 
mwona utupu umfurike, wala usijifiche 
katika wenyi nyama moja nanyi. 

Ndipo itakapotokea nuru yako kama 
assubuhi, na afya yako itamca marra, ita- 

147 


Go gle 


10 


11 


13 


ISAYA LVIII. 


kutangulia haki yako, utukufu wa Yahuwa 
utakuhifathi. Utaomba na Yahuwa ataku- 
sikia, utaita, naye atasema, mimi hapa. 
Ukiondoa katika kati yako killa mti wa 
shingoni, kutoa kidole na kunena maovu. 

Ukimvutia mwenyi njaa nafusi yako, 
ukishibisha nafusi iliyoteswa, nuru yako 
itatoka gizani, na kiwi chako kama aththu- 
uri. Naye Yahuwa atakuchukua dayima, 
atashibisha {nafusi yako wakati wa ukavu, 
atanonesha mifupa yako, utakuwa kama bu- 
stani iliyotiwa maji, na kama kutoka maji, 
pasipokosa maji yake. Nao wako wataje- 
nga tena palipoachwa zamani, misinji kwa 
kizazi na kizazi utaifanya imara, utaitwa 
azibaye mavunjiko, arudishaye mapito ya 
kukalia. 

Ukigeuza mguu wako katika sabato, 
katika kutenda ulipendalo siku ya utakatifu 
wangu, ukiita sabato furaha, takatifu ya 
Yahuwa, tukufu, ukiitukuza, usipofanya 
njia zako, usipoona ulipendalo, wala kunena 


14 neno, ndipo utapendezewa kwa Yahuwa, 


nami nitakupandisha juu ya pa juu pa inchi, 
145 


(Go gle 


ISAYA LIX. 


nitakulisha urithi wa Yakobo baba wako, 
kwani kinwa cha Yahuwa kimenena. 

LIX. Haukupunguka mkono wa Yahuwa u- 
siokoe, wala hayakuzibwa masikio yake 

2 asisikie. Maovu yenu yametenga ninyi 

na Muungu wenu, na thambi zenu zime- 

3 mficha uso asiwasikie. Kwani mikono ye- 
, nu imetiwa taka kwa damu, na mikono ye- 

nu kwa uovu, midomo yenu imenena uwo- 
ngo, ulimi wenu umezoea ubaya. 

4 Hapana aitayo kwa haki, wala ahuku- 
muye kweli, kutumaini juu ya ubatili, na 
“kunena uwongo, kupata mimba ya mathara, 

5 kazaa uovu. Watama mayayi ya pili, wa- 

fama tendabui, alaye mayayi yao hufa, 

6 likivunjika hutoka nyoka. Tendabui yao 

haitakuwa kuvaa, wala hawatajifunika kwa 
kazi yao. Kazi yao kazi ya uovu, na ku- 

7 tenda jeuri mkononi mwao. Miguu yao 

huenda mbio kwa mabaya, hufanya haraka 
kumwaga damu isiyo na hatiya. Mawazo 
yao mawazo maovu, uharibifu na kuvunjika 

8 katika njia zao. Njia ya amani hawakuijua, 

hapana hukumu katika mwendo wao, ma- 
149 


(Go gle 


10 


11 


12 


ISAYA LIX. 


pito yao yamepotoka, killa ayaendeaye hu- 
kosa amani. 

Kwa sababu hiyo hukumu mbali yetu, 
wala haki haitushiki, twangoja nuru, nayo 
giza, kwa anga, twaenda katika kiwi. Tu- 
mepapasa kama vipofu ukuta, kama wasio 
na macho twapapasa, tumejikwaa aththuuri 
kama usiku, katika maharibifu kama wafa. 
Tumevuma kama duba sote, na kama hua 


“kuugua tumeugua, tumengoja hakumu wala 


haiko, na wokovu umekuwa mbali. 

Kwani makosa yetu yamezidi mbele yako, 
na thambi zetu zimejibu juu yetu, kwani 
makosa yetu kwetu, na maovu yetu tumeya- 
jua. Kukosa na uwongo kwa Yahuwa, na 
kurudi katika kumfuata Muungu wetu, 
kunena usingizio na kuasi, kuwaza na kufi- 


14 kiri moyoni maneno ya uwongo. Imegeuka 


nyuma hukumu, na haki imesimama mbali, 
kwani kweli imeanguka njiani wala adili 
haiwezi kuingia. Ikawa kweli haionekani, 
arudiye katika mabaya hutekwa, Yahuwa 
akaona na ubaya machoni pake, kwani 
hapana hukumu. | 

150 


(Go gle 


ISAYA LX. 


16 Akaona ya kwamba hapana mtu, aka- 
shangaa ya kwamba hapana mwombezi, 
akajifanyia wokovu mkono wake, na haki 

17 yakeikamtegemea. Akavaa haki kama chu- 
ma, na chapeo cha wokovu kitwani mwake, 
akavaa nguo za kisasi kwa mavao, akajiku- 

18 njia kama joho uwivu. Kama kwa malipo, 
kama kwa kurudisha hasira kwao watetao 
naye, malipo kwa adui zake, kwa visiwa 

19 atarudisha malipo. Wataogopa katika ma- 
garibi jina la Yahuwa, na katika kutoka 
jua utukufu wake. Akija kama mto wa 
maji adui, roho ya Yahuwa itatweka ba- 
ndera juu yake. 

20 Atakuja kwa Sayuni mkombozi, na kwao 
warudio katika makosa kwa Yakobo, ame- 

21 nena Yahuwa. Na mimi ndilo agano langu 
nao, amenena Yahuwa, Roho yangu juu 
yako, na maneno yangu yaliyotiwa nami 
kinwani mwako, hayatatoka katika kinwa- 
ni mwako, na kinwani mwa uzao wako, 
na kinwani mwa uzao wa uzao wako, ame- 
nena Yahuwa, tangu leo hatta milele. 

LX. Ondoke, uwe na nuru, kwani nuru yako 

151 


(Go gle 


St 


Q 


8 


ISAYA LX. 


yaja, utukufu wa Yahuwa juu yako umeto- 
ka. Kwani liko giza litaifunika inchi na 
giza kuu watu, na juu yako atatokea Yahu- 
wa na utukufu wake juu yako utaonekana. 
Watakwenda watu katika nuru yako, na wa- 
falme katika anga la kutokea kwako. 

Inue macho yako kazunguka, ukaone. 
Hawa wote wamekusanyika kwako, wame- 
kujia, waana wako katika mbali watakua, 
na binti zako mbavuni watalishwa. Ndipo 
utakapoona, utang’aa, utaogopa, utaparua 
moyo wako, kwani wamekugeukia wingi 
wa bahari, uwezo wa mataifa utakujia. 

Ngamia zilizo nyingi zitakufunikiza, nga- 
mia wateule wa Mediani na Efa, wote wa 
Seba watakuja, thahabu, na uvumba wata- 
leta, na sifa za Yahuwa watazinena. Ma- 
kundi yote ya Kedari watakukusanyikia, 
kondoo waume wa Nebayoth watakungo- 
jea, watapanda kwa kupendeza juu ya na- 
thabahu yangu, nyumba ya utukufu wangu 
nitaitukuza. 

Nani hawa kama mawingu warukao na 


9 kama njiwa kwa madirisha yao? Kwani 


Go G 


l2 


Sra 
Ñ 


10 


11 


13 


ISAYA LX. 


visiwa vitaningoja na merikebu za Tarshi- 
shi kwanza, kuleta waanawo katika mbali, 
na fetha yao na thahahu yao pamoja nao, 
kwa jina la Yahuwa Muungu wako, na 
mtakatifu wa Israeli, kwani amekutuku- 
za. Na waana wa wageni watajenga kuta 
zako, na wafalme wao watakungojea, kwa- 
ni katika hasira yangu nimekupiga na ka- 
tika kupenda kwangu nimekurehemu. 

Na malango yako yatakuwa mawazi da- 
yima, mchana wala usiku hayafungwi, kule- 
ta kwako uwezo wa mataifa, na wafalme 
wao wameletwa. Kwani taifa na ufalme 
usiokutumikia utapotea, hatta mataifa ya- 
taharibika kabisa. 

Utukufu wa Lebanoni utakujia, mbero- 
shi, na mtidhar, na msherbini pamoja, ku- 
tukuza mahali pa utakatifu wangu, na 
mahali pa miguu yangu nitapatukuza. 


14 Watakuja kwako kwa kuinama waana wao 


Go G 


waliokutesa watainama hatta nyayo za mi- 
guu yako, wote waliokushutumu, nao wa- 
takuita, mji wa Yahuwa, Sayuni ya Mta- 
katifu wa Israeli. 

153 


Sra 
Ñ 


lo 


36 


17 


18 


19 


20 


21 


ISAYA LX. 


Mahali pa kuwa umeachwa na umechuki- 
wa, uslopitika, nitakufanya kilele cha zama- 
ni, furaha ya kizazi na kizazi. Utanyonya 
maziwa ya mataifa na ziwa la wafalme uta- 
amua, utajua ya kwamba ndimi Yahuwa a- 
kuokoaye, na Mkombozi wako mwenyi ngu- 
vu wa Yakobo. Mahali pa shaba nitaleta 
thahabu, na mahali |pa chuma fetha, na pa 
miti shaba, na pa mawe chuma, nitafanya 
kodi yako amani, na ushuru wako haki. 

Haitasikiwa tena kwako kunyang'anya, 
kuthuru wala kuharibu katika mipaka ya- 
ko, utaita kuta zako wokovu, na milango 
yako sifa. Halitakuwa tena kwako jua 
kwa nuru mchana, wala kwa anga mwezi 
hautakutolea nuru, atakuwa kwako Yahu- 
wa kwa nuru milele, na Muungu wako utu- 
kufu wako. Halitashuka tena jua lako, 
wala mwezi wako hautapunguka, kwani 
Yahuwa atakuwa kwako kwa nuru milele, 
itakwisha siku yako ya kulia. 

Watu wako wote wenyi haki, kwa milele 
watairithi inchi, mche niliopanda mimi, 
kazi ya mikono yangu kunitukuza. Ndogo 

154 | 


(Go gle 


ISAYA LXI. 


atakuwa elfu, na mwembamba taifa hodari, 
Mimi Yahuwa wakati wake nitaihimiza. 


LXI. Roho ya Yahuwa juu yangu, kwa sa- 


to 


babu Yahuwa amenitia mafuta niwabashirie 
wenyi upole, amenipeleka niwafunge walio- 
pondeka moyo, niwahubirie uhuru walio- 
twaliwa, na kwao waliofungwa kufungua 
mafungo. Nihubiri mwaka wa kumpende- 
za Yahuwa na siku ya kisasi kwa Muungu 
wetu, kuwatuliza wote waliao. Kuwafa- 
nyia waliao katika Sayuni uzuri mahali pa 
majifu, mafuta ya furaha pa kulia vazi la si- 


Ofa paroho ya shidda, wapate kuitwa miti 


4 


9 


ya haki miche ya Yahuwa atukuzwe. 
Watajenga maharibika ya zamani, pasi- 
po watu zamani za kale watainua, watafa- 
nya mipya miji iliyoharibika, palipoachwa 
kizazi na kizazi. Watasimama wageni wa- 
talisha makundi yako, na waana wa wageni 
wakulima wako, na kutunza mizabibu. 


6 Nanyi mtaitwa wakohani wa Yahuwa, wa- 


ngoje wa Muungu wetu watawataja, mta- 
kula mema ya mataifa, na kwa utukufu wao 
mtajisifu, 

155 


(Go gle 


ISAYA LXII. 


me 


/ Kwa aibu yenu maradufu, na kwa ma- 

'  shutumu watafurahiwa na sehemu yao, kwa 
hiyo katika inchi yao watapewa maradufu, 

8 furaha ya milele itakuwa kwao. Kwani 
mimi Yahuwa nipendaye hukumu, nichu- 
kiaye yaliyoibwa kwa kafara, nami nitafa- 
nya kazi yao kwa kweli, na agano la milele 

9 nitapiga nao. Na wazao wao watajulika 
kwa mataifa, nao wawatokeao kati ya watu, 
wote wakiwaona watawatambua, kwani ndio 
uzao uliobarikiwa na Yahuwa. 

10 Kufurahi nitamfurahia Yahuwa nitape- 
ndezewa nafusi yangu katika Muungu wa- 
ngu, kwani amenivika vazi la wokovu, kwa 
mavao ya haki amenikunjia, kama bwana 
arusi ajiwekea fahari, na bibi arusi ajipamba 

11 johari zake. Kwani kama inchi itoavyo 

— uchipuka wake, na kama bustani humeesha 
mbegu zake, hivi Bwana Yahuwa atamee- 
sha haki na sifa mbele ya mataifa yote. 

LXII. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza wala 
kwa ajili ya Yerusalemi sitatulia, hatta- ito- 
kapo haki yake kama anga, na wokovu wa- 

2 ke kama taa iwakayo. Wataona mataifa 

156 


Go gl 


Sra 
Ñ 


ISAYA LXII. 


haki yako, na wafalme wote utukufu wako. 
Utatajwa jina jipya, kitakalotoa kinwa cha 
Yahuwa. . | 

3 Utakuwa taji ya utukufu mkononi mwa 
Yahuwa na kilemba cha kifaume mkononi 

4 mwa Muungu wako. Hutaitwa tena, ali- 
yenchwa, wala inchi yako haitaitwa tena 
iliyoharibika, kwani utatajwa nilipendalo na 
inchi yako iliyomilikwa kwani Yahuwa a- 
pendezaye nawe, na inchi yako itaolewa. 

5 Kwani kama huoana kijana na bikira, hivi 
waana wako wataoana na wewe, na furaba 
ya mume juu ya mke, atafurahi Muungu 
wako juu yako. | 

6 Juu ya ukuta wako Yerusalemi nimeweka 
walinzi, usiku kucha na mchana kuchwa 
dayima hawatanyamaza, wakimkumbusha 

7 Yahuwa, msiwe na kimya. Msimfanyie ki- 
mya, hatta afanyapo imara, na hatta awe- 
kapo Yerusalemi sifa ya inchi yote. 

8 Ameapa Yahuwa kwa mkono wake wa 
kuume, na mkono wake wa nguvu, sitatoa 
tena ngano yako kwa chakula cha adui za- 
ko, wala waana wa wageni hawatakunywa 


157 


(Go gle 


9 


11 


ISAYA LXIII, 


tena mvinyo wako, uliotendea kazi. Kwa- 
ni waliokusanya watakula, nao watamsifu 
Yuhuwa, nao waliochuma watakunywa ka- 
tika behewa za utakatifu wangu. 

Piteni, piteni katika milangoni, fanyeni 


sawa njia ya watu, fanyizeni, fanyizeni, njia 


pana, ondoeni mawe yake, twekeni bandera 
kwa watu. 

Yahuwa amesikiza hatta mwisho wa iv- 
chi, Mwambieni binti Sayuni, wokovu wa- 
ko waja, ijara yake naye, na kazi yake 
mbele yake. Watawaita watu wa utaka- 
tifu, waliokombolewa na Yahuwa, nawe u- 
tatajwa uliotakwa, mji usioachwa. 


LXIII. Nani huyu ajaye katika Edom na ma- 


9 


tnd 


3 


Go gle 


vazi mekundu katika Bozra? Huyu aliye 
na nguo za fahari, akisafiri kwa wingi wa 
nguvu zake? 

Mimi ninenaye kwa haki, mkuu wa kuo- 
koa. 

Kwa nini mavazi yako mekundu na nguo 
zako kama akanyagaye zabibu ? 

Nimekanyaga zabibu peke yangu, wala 
katika watu hakuna mtu nami, nitawaka- 

158 


ISAYA LXIII. 


nyaga katika hasira yangu, nitawakanyaga- 
kanyaga katika ghathabu yangu, na damu 
zao zitarashiwa juu ya mavazi yangu, nami 
4 nitatia rangi nguo zangu zote. Kwani si- 
ku ya kisasi moyoni mwangu, na mwaka 
wa wakombolewa wangu umekuja. 


CA 


Nalitazama wala hapana msayidia, nika- 
shangaa, hapana ategemeaye, nikaniletea 
wokovu mkono wangu, na kuwaka kwangu 
6 kukanicbukua. Nitawakanyaga watu kati- 
ka ghathabu yangu, nitawalevya kwa hasi- 
ra yangu, nitashusha chini uwezo wao. 

Nitakumbuka wema wa Yahuwa, sifa za 
Yahuwa, kama kwa yotealiyotuletea Yahu- 
wa, na wingi wa heri kwa nyumba ya Is- 
raeli, waliopewa naye kwa rehema zake na 
8 kwa wingi wa wema wake. Kwani alisema, 

Lakini watu wangn hawa, waana wasio na 
9 uwongo, akafanyika kwao mwokozi. Kati- 
ka shidda zao zote aliona shidda, na malai- 
ka wa uso wake akawaokoa. Kwa mape- 
nzi yake na kwa upendeleo wake ndiye ali- 
yewakomboa, akawatwaa, akawachukua si- 
ku zote za zamani. 


109 


Go gle 


ISAYA LXIII. 


10 Nao wakaasi, wakakasirisha roho ya uta- 
katifu wake, akageuka kuwa adui, akapiga- 
na nao mwenyewe. 

1l Akakumbuka siku za zamani za Musa, 
watu wake, Yuko wapi aliyewapandisha ka- 
tika baharini, na wachungaji wa kundi la- 
ke? Yuko wapi aliyeweka kati yao roho 

12 ya utakatifu wake? Aliyewachukua kwa 

— mkono wa kuume wa Musa, kwa mkono 
wa fahari wake, akitenga maji mbele yao, 

13 ajifanyie jina la milele. Aliyewaleta kwa 

= vilindi kama frasi katika unyika wasijikwae. 

14 Kama nyama wa boondeni akashuka, roho 
ya Yahuwa ikimpumzisha. Hivi ukaleta 
watu wako ujifanyie jina la fahari. | 

15 Angalie katika mbinguni, ukaone makao 
ya utakatifu wako, na fahari yako, uko wa- 
'pi uwivu wako, na uwezo wako, sauti ya 
moyo wako na huruma zako kwangu? Zi- 
mezuiliwa ? 

16 Kwani ndiwe baba wetu, Ibrahimu asi- 
potujua wala Israeli asipctutambua. Ndi- 
we Yahuwa baba wetu, mkombozi wetu, 
tangu milele jina lako. | 

160 


(Go gle 


ISAYA LXIV. 


17 Mbona umetukosesha, Yahuwa, katika 
njia zako, umefanya mgumu moyo wetu 
katika hofu yako? Geuke kwa watumwa 

18 wako, kabila la urithi: wako. Kidogo tu 
wameimiliki watu wa utakatifu wako, adui 

19 zetu wamekanyaga patakatifu pako. Tuli- 
kuwa tangu zamani, hukuwamiliki wale, 
wala halikuitwa juu yao jina lako. 

LXIV. Laiti ungepasua mbingu, ungeshuka, 

2 milima ingeyeyuka mbele yako, kama ku- 
waka moto huyeyasha, maji yachemka kwa 
moto, kuonyesha jina lako kwa adai zako, 

3 mbele yako mataifa waogope. Ukifanya 
ya hofu pasipo kutazamia, ukashuka, ikaye- 
yuka milima mbele yako. 

4 Wala tangu milele hawakusikia, wala 
hawakupokea masikioni, wala jicho haliku- 
ona Muungu illa wewe, amemfanyia amngo- 

ö jaye. Umenkuta afurahiye, atendaye ha- 
ki, wakukumbukao katika njia zako. Na- 
we umeona hasira, tukatenda thambi, kati- 
ka haya kuishi na tataokoka. 

6 


w 


Nasi sote wachsfu, na kama kitambaa 
cha taka haki zetu zote, tumckauka wote 
161 


Google 


~T 


10 


ll 


ISAYA LAY. 


kama jani, na maovu yetu kama upepo 
yametuchukua. Hapana aitiaye jina lako, 
ajitahidiye akushike, kwani umejificha uso 
kwetu, umetulegeza kwa mkono wa maovu 
yetu. 

Bassi sasa Yahuwa, baba wetu ndiwe, 
sisi udongo nawe mfinyangi wetu, na kazi 
ya mkono wako sisi sote. 

Usione hasira, Yahuwa, nyingi mno, wala 
milcle usikumbuke uovu, nawe uangalie, 


twasihi, watu wako sisi sote. 


Miji ya utakatifu wako imekuwa unyika, 
Sayuni imekuwa unyika, Yerusalemi umea- 
chwa. Nyumba ya utakatifu wetu na fa- 
hari yetu, walipokusifu baba zetu, ime- 
kuwa imeteketea kwa moto, killa kuta- 
manika kwetu kumeharibika. Kwa haya 
utajizuia, Yahuwa? Utanyamaza, utatutesa 
sana mno ? 


LXV. Wamenitaka wasioniulizia, nimeonc- 


2 


kana nao wasionitafuta, nimesema, Nipo, 
nipo, kwa taifa lisiloitwa kwa jina langu. 
Nimenyosha mikono yangu mchana kuchwa 
kwa watu waasi, waendao katika njia isiyo 
162 | 


Google 


ISAYA LXV. 


3 njema, kwa mawazo yao. Watu wanitiao 
hasira hatta mbele yangu dayima. Wakitoa 
thabihu katika bustani, na wavukizao juu 

4 ya matofali. Wakaao katika makaburi, na 
katika makube wakaa usiku, walao nyama 
ya nguruwe, na mchuzi wa machukizo 

5 katika vyombo vyao. Wanenao ujitenge, 
usinikaribie, kwani ni mtakatifu kuliko 
wewe, hawa moshi puani mwangu, moto 
uwakao mchana kuchwa. 

6 Iko, imeandikwa mbele yangu, sitanya- 

7 maza, nitalipa, nitalipa kifuani mwao, Ma- 
ovu yenu na maovu ya baba zenu pamoja, 
amenena Yahuawa, waliovukiza juu ya mili- 
ma, na juu ya vilima walionishutumu, nami 
nitawapimia kazi yao ya kwanza kifuani 
mwao. | 


Co 


Ndivyo asemavyo Yahuwa, kama mvinyo 
ukionekana katika tawi, husema, usiharibu 
kwani mbaraka humo, hivi nitafanya kwa ~ 
ajili ya watumwa wangu, nisiwaharibu wote. 
9 Nitaleta katika Yakobo uzao, na katika 
Yuda amilikiye milima yangu, wateule wa- 
ngu wataimiliki, na watumwa wangu wata- 

163 


(Go gle 


ISAYA LXV. 


10 kaa humo. Itakuwa Sharon kwa zizi la 
makundi, na boonde Akor kwa kujilaza 
ng'ombe, kwa watu wangu walionitafuta. 

11 Nanyi waachao Yahuwa, wasahauo mli- 
ma wa utakatifu wangu, mkifanyiza meza 
kwa Bahati, na kujaza sadaka ya kunywa 

12 kwa Ajali. Nitawahasibu ninyi kwa upanga, 
na ninyi nyote mtainama mchinjwe. Kwa 
sababu nimeita wala hamkuitika, nimenena 
wala hamkusikia, mkatenda vibaya macho- 
ni pangu, nayo nisiyoyapenda mmechagua. 

13 Kwa hiyo ndivyo asemavyo Bwana Yahuwa, 
Wako watumwa wangu watakula, nanyi 
mtaona njaa, wako watumwa wangu wata- 
kunywa, nanyi mtaona kiu, wako watumwa 
wangu watafurahiwa nanyi mtatahayarika. 

14 Wako watumwa wangu wataimba kwa 
wema wa moyoni, nanyi mtalia kwa huzuni 
wa moyoni, na kuvunjwa roho mtapiga 

15 yowe. Mtaacha jina lenu kwa laana kwa 
wateule wangu, naye Bwana Yahuwa ata- 
waua, ataita watumwa wake kwa jina lingi- 

16 nelo. Ajibarikiye katika inchi, ajibariki 
kwa Muungu amina, na aapaye katika inchi, 

164 


(Go gle 


ISAYA LXV. 


aape kwa Muungu amina. Kwani shidda 
za kwanza zimesahauliwa, na kwani zimefi- 
chwa machoni pangu. | 

17 Kwani nipo mimi niumbaye mbingu mpya 
na inchi mpya, wala hazitakumbukwa za 

18 kwanza, wala hazitatiwa moyo. Illakini 
furahini, shangilieni dayima kwa hizi nizi- 
umbazo, kwani mimi niumbaye Yerusalemi 

19 shangwi na watu wake furaha. Nitashangi- 
lia kwa Yerusalemi, nitawafurahia watu wa- 
ngu, wala haitasikiwa tena humo sauti ya 
kulia wala sauti ya yowe. 

20 Hatakuwa humo tena mtoto wa siku, wa- 
la mzee, asiyetimia sikuzake. Kwani kija- 
na mwenyi miaka mia atakufa, na mwenyi 

21 thambi mwenyi miaka mia atalaaniwa. Nao 
watajenga nyumba watajikalia watapanda 

22 mizabibu, watakula mazao yao. Hawataje- 
nga na mgine atakalia, wala hawatapanda 
na mgine atakula, kwani kama siku za mti 
siku za watu wangu, na kazi ya mikono yao 
watatumia pia wateule wangu. 

23 Hawatatenda kazi burre, wala hawatazaa 
kwa taabu, kwani uzao wa mbaraka wa Ya- 

165 


Go gle 


ISAYA LXVI. 


huwa hawa, na watokao kwao pamoja nao. 


24 Itakuwa mbele ya kuita mimi nitasikiliza, 


hatta wakiwa katika kunena mimi nitasikia. 


23 Mbwa wa mwituni na mwana kondoo wataji- 


lisha pamoja, na simba kama ng’ombe ata- 
kula majani, na nyoka mavumbi yake. Ha- 
watathuru, wala hawataharibu katika mli- 
ma wote wa utakatifu wangu, amenena Ya- 
huwa. | 


LXVI. Ndilo anenalo Yahuwa, mbingu kiti 


bo 


changu na mchi pa miguu yangu, wapi 
nyumba hiyo mtanijengea mimi, na wapi 
mahali pale pa kunipumzisha? Nayo haya 
yote mkono wangu umeyafanya, nayo yote 
yamekuwa, amesema Yahuwa. Nitamwa- 
ngalia aliyeteswa, aliyepondeka roho, atetc- 
mekaye kwa neno langu. 

Achinjaye ng'ombe, kama apigaye mtu, 
afanyaye thabihu ya mwana kondoo kama 
amkataye mbwa kitwa, afanyaye sadaka ya 
unga damu ya nguruwe, avukizaye uvumba 
abarikiye ubatili. Hatta hiyo wamechagua 
katika njia zao, na katika machukizo yao 
nafusi yao imependezwa. 

166 


(Go gle 


ISAYA LXVI. 


4 Hətta mimi nitachagua waliyoyafikiri, na 

“ hofu zao nitazileta, kwa sababu nikita ha- 
wakuitika, nikinena hawakusikia, wakate- 
nda mabaya machoni pangu, nayo nisiyo- 
yapenda wameyachagua. 

5 Sikieni nenola Yahuwa, mtetemekao kwa 
neno lake, ndugu zenu waliowachukia wali- 
owatupa kwa ajili ya jina langu, walinena, 
atukuke Yahuwa, naye ataonekana kwa fu- 
raha yenu, nao wataona- haya. 

6 Sauti ya uvumi katika mjini, sauti kati- 
ka hekalu, sauti ya Yahuwa akilipa malipo 

7 kwaaduizake. Mbele ya mimba, akazaa, 
mbele ya kuja utungu wake, ametoa mume. 

8 Nani aliyesikia kama hiyo, nani aliyeona 
kama hiyo? Inchi izae kwa siku moja? 
Taifa lizaliwe mara moja? Kwani Sayuni 

9 akiona utungu amezaa waanawe. Mimi 
nivunje wala sizalishe? amesema Yahu- 
wa? Nifanye mimba nikafunge, amenena 
Muungu wako? 

10 Furahini pamoja na Yerusalemi mshangi- 
lie nanyi nyote mmpendao, mfurahiwe pa- 
11 moja naye kwa furaha nyote mmliliao. Mpa- 


167 


Go gle 


14 


16 


17 


ISAYA LXVI. 


te kunyonyajna kushibishwa na maziwa ya 
faraja zake, mpate kukama na kufurahiwa 
na fahari ya utukufu wake. 

Kwani ndilo asemalo Yahuwa, Mimi ndi- 
mi nimpitisheye amani kama mto, na kama 
maji yafurikayo utukufu wa mataifa, mta- 
nyonya, mtachukuliwa mbavuni, na juu ya 


magote mtubembelezwa. Kama mtu ali- 


yetulizwa na mama wake, hivi nitakutuliza 
ninyi, na katika Yerusalemi mtapewa faraja. 
Na mtaona, moyo wenu utafurahiwa, na 
mifupa yenu kama miche itamea, utata- 
mbulikana mkono wa Yuhuwa pamoja na 
watumwa wake, na ghathabu kwa adui za- 
ke. 

Kwani yuko Yahuwa, kwa moto yuaja, 
na kama tufanu gari lake, alipe katika 
hasira ghathabu yake, na kukemea katika 
ndimi za moto. Kwani kwa moto Yahuwa 
ahukumu, na kwa upanga wake, wenyi 
mwili wote, na wengi waliojeruhi kwa Ya- 
huwa. Wajitakasao, wajisufishao katika 
bustani nyuma ya mmoja wa kati, walao 
vyama ya nguruwe, na chukizo, na panya, 

1u3 


Go gle 


— —— — v o ou e -m 


r~ eS —— ee pecan | 


ISAYA LXVI. 


' pamoja watakoma, amesema Yahuwa. ` 

18 “Nami matendo yao na mawazo yao, una- 
kuja wa kukusanya mataifa wote, na ndimi, 

19 watakuja, wataona utukufu wangu. Nita- 
weka ishara kwao, nitapeleka waliovuka 
kwa mataifa, Tarshishi, Puli, na Ludi, 
wavutao upindi, Tubal, na Yawan, visiwa 
vilivyoko mbali, wasiosikia habari zangu, 
wala hawakuona utukufu wangu, nao wa- 
tahubiri utukufu wangu kwa mataifa. 

20 Nao wataleta ndugu zenu zote katika 
mataifa yote, sadaka kwa Yahuwa, kwa 
frasi, na kwa gari, na kwa machela, na kwa 
nyumbu, na kwa nyama wepesi, hatta mli- 
ma wa utakatifu wangu, Yerusalemi, ame- 
nena Yahuwa, kama waletavyo waana wa 
Israeli sadaka katika chombo kisafi, kwa 

21 nyumba ya Yahuwa. Na tena wa hawa 
nitatwaa kwa wakohani, kwa Walawi, ame- 

22 sema Yahuwa. Kwanikama mbingu mpya 
na inchi mpya nizifanyazo, zikaavyo mbele 
yangu, amesema Yahuwa, hivi utakaa uzao 

23 wenu na jina lenu. Itakuwa wakati wa 
mwezi kwa mwezi, na wakati wa sabato 

169 


(Go gle 


ISAYA LXVI. 


kwa sabato, watakuja wenyi mwili wote, 
wajname mbele yangu, amenena Yahuwa. 
24 Watatoka wataona mizoga ya watu walio- 
nikosa, kwani mdudu wae hefi, wala moto 
wao hauzimiki, watakuwa kawachukizs wc- 


nyi mwili wete. 


170 


Go gle 








THE BORROWER WILL BE CHARGED 
| AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS 
| NOT RETURNED TO THE LIBRARY 
| ON OR BEFORE THE LAST DATE 
| STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF 

OVERDUE NOTICES DOES NOT 
EXEMPT THE BORROWER FROM 
OVERDUE FEES. 





Ww BAR f: 
BOK? Hie 


ee] ` 








Original f 


HARVARD Uh 





